RVÖLDVÖRURNAR 


1994. 


— 





Samanteknar af 


Dr. Hannesi Finnssyni. 


SÍÐARI PARTUR. 


Önnur útgáfa. 





Reykjavík, 1848. 


Prentaðar á kostnað prentsmiðju landsins, 
æ af H, Helgasyni. 





YFIRLIT EFNISINS. 





Sagan af Farsæl og Lánleysing . . - „ bls. 1. 


1. 

9. Óskirnar —. 0 ÞÁ 
ð. Gátur. bls. 14, 107, HI, 164, 181, 193, 215, 233. 
4. Dæmisögur ......... SSL „ bls. 15, 149. 
5. Einginn dagur til enda tryggur . . . „ . bls. 21. 
6. Snilli- og kýmin - yrði sr is 05 
0 Hálástjöur a 
8. Bænar aðferð  . . . AÐ. 
9. Góð börn eru foreldranna Besta B Ss 
TV Er ðleiku a 100. 
11 =Guðrertyor faðir rs 108; 
19 Skeýmslið sóða 12 
13. Ýmisleg SAN 109) 
14 Missa El? 


15. Eðlisþýngd manns í vatni. „ .. - bls. 158, 208. 
16. Elías og Jón skírari „ „ . . „2. bls. 165, 


17. Iðnin er guði þóknanleg. . . . 2... — 174. 
18. Sagan af Jóhanni sólskjöld . ... . . — 178. 
19. Guðhræðslan er affaragóð . . . 2. . „ -— 182, 
20. Mjöl A ll 
21. Jesú Krists fæðing „2... í... 2... .  — 194. 
22. Jesú Krists kenningar „ í 20 
23. Meðal, að bóndi berji ei kór Sl a 
24. -Kirkjuferðir = I 
25. Metnáður.og ágimd .- . 0. „2... — 3. 
26. Vonargerði . . .„. 5 „sk 
21. Að vita á fram guða SÍ 204 











IL SAGAN AF FARSÆL OG LÁNLEYSÍNG. 


Bligasinni var drottníng, sem ól tvö sveinbörn dá- 
fríð.  Valva nokkur, sem henni var mjög vinveitt, 
var beðin að vera við þá börnunum voru gefin nöfn, 
og mæla gott um fyrir þeim. Jeg mæli um fyrir 
þeim eldra, sagði hún, að allskonar ógæfa steðji að 
honum, þar til hann hefur fimm um tvítugt, og hann 
skal heita Lánleysíngur.  Begar drottningin heyrði 
þetta, hljóðaði hún uppyfir sig, og sárbeiddi völv- 
una, að taka aptur þessi ummæli.  Þjer vitið ekki 
hvers þjer biðjið, svaraði hún, verði hann ei ólán- 
gefinn, þá verður hann vondur. Drottningin þorði 
ekki meira að tala, en beiddi völvuna að lofa sjer 
að ráða ummælum fyrir seinna syninum. Þjer mæl- 
ið, ef til vill, það um sem vest gegnir, svaraði val- 
van, en það verður svo að. Vera, jeg skalgefa yður 
það, sem þjer óskið handa honum. Jeg óska, sagði 
drottníng, að honum takist ætíð allt hvað hann vill 
gjöra, og þá veit jeg hann verður fullkominn. Skeð 
getur að yður yfirsjáist í því, sagði valvan, en ekki 
læt eg yðar ummæli gylda leingur enn í tuttugu og * 
fimm ár. 

Báðum konúngs sonum voru feingnar fóstrur, 
en FA á þriðja degi varð fóstra þess eldra sjúk, 

1 


2 I. Eptirlætis og 


hann fjekk aðra, í henni brotnaði lærleggurinn af 
biltu, hjá hinni þriðju þverraði mjólk, þegar er hún 
lagði Lánleysíng konúngsson sjer á brjóst, og þar 
fregn sú barst út, að sitt slisið vildi hverri fóstrunni 
til, sem tæki konúngsson þenna að sjer, vildi eing- 
in síðan fóstra hann, eða koma nærri honum. Barn- 
skepnan hljóðaði af sulti, samt aumkaðist einginn 
yfir það. Bóndakona, sem sjálf átti mörg börn, er hún 
"gat naumast haldið lífinu í vegna fátæktar, bauð sig 
'til að taka konúngsson, ef hún feingi mikla með- 
gjöf með honum!, og þar eð konúngur og drottning 
elskuðu ekki Lánleysins, en gátu vel sjeð af hon- 
um, feingu þau hann fóstrunni í hönd, og skipuðu 
henni að flytja hann í þorp sitt. Sá ýngri konúngs- 
son, er hjet Farsæll, óx og vel dafnaði; foreldrar 
hans elskuðu hann eins og sinn augastein, en hugs- 
uðu ekki svo mikið sem einusinni til hins eldra. 
Fyr var ei sú vonda kona, sem hafði tekið við Lán- 
leysing, heim komin, en hún reif af honum allt skart- 
ið, sem á honum var, og ljet það á einn sona sinna, 
sem var á aldur við Lánleysíng, en vafði konúngs- 
son aptur í vonda flík, bar hann út í skóginn, sem 
var fullur af grimmum dýrum og ljet hann þar í holu 
sjá þremur ljóns-hvolpum, svo þeir ætu hann upp. 
En móðir þessara ljóns-únga gjörði honum ekkert 
íllt, þvert á mót ljet hún hann sjúga sig, hvar af 
-hann varð svo sterkur, að hann gekk einnsaman 
missiris gamall. Á þeim tíma dó sonur fóstrunnar, 
sem hún hafði látið vera í stað konúngssonar, og 
þótti bæði konúngi og drottningu vænt um að þau 
voru laus við hann.  Lánleysíngur var í skóginum 
þar til hann var tvævetur, þá sá einn höfðingi frá 
konúngshirðinni hann, og undraðist að hitta barn eitt 
meðal villudýra. Hann aumkaðist yfir það, flutti það 
heim til sín, og þá hann heyrði, að verið var að 





olboga barnið. 3 


spyrjast fyrir um barn, sem vera skyldi Farsæl til 
skemtunar, bauð hann drottníngunni Lánleysíng til 
þess. Farsæli var feinginn lærimeistari, er skyldi 
kenna honum að lesa, en lærimeistaranum var skip- 
að að láta ei konúngssoninn gráta. Hann hafði sjálf- 
ur heyrt þetta, og fór þess vegna að gráta strax, 
sem bókin var tekin, svo þegar hann var fimm vetra, 
þekkti hann ekki bókstafina. Lánleysíngur var þá 
orðinn vel lesandi og farinn að skrifa. Til að koma 
hræðslu að konúngssyni, var lærimeistaranum skip- 
að að strýkja hann Lánleysíng í hvert sinn, sem Far- 
sæli yrði eitthvað á, svo hversu sem Lánleysingur 
bar sig að vera skikkanlegur, var hann þó barinn; 
en Farsæll var svo uppvöðslumikill og vondur, að 
hann fór sífeldlega ílla með bróður sinn, hvern hann 
„ þekkti eigi. Væri Lánleysíngi gefið epli, eða skopp 
arakríngla, þá hrifsaði Farsæll það út úr höndun- 
„um á honum. Hann ljet hann þegja þegar hann 
vildi tala, og neyddi hann til að tala, þegar hann 
vildi þegja; í einu orði: Lánleysingur var rjettur 
píslarvottur, sem einginn aumkaðist yfir. Þeir bræð- 
ur lifðu þannig þar til þeir voru tíu vetra, og drottn- 
íngin undraðist stórlega yfir hvað fákunnandi sonur 
hennar var. „ Valvan hefur svikið mig, sagði hún, jeg 
hugsaði að sonur minn mundi verða sá lærðasti allra 
konúngborinna manna, því jeg óskaði að honum 
skyldi heppnast allt, sem hann vildi taka sjer fyrir 
að gjöra. Hún fór til völvunnar að spyrja hana 
hvernig þessu væri háttað, en hún svaraði henni, 
þjer áttuð að óska syni yðar að fá góðan vilja 
lángtum heldur enn gáfurnar. Hann vill ekki vera 
annað enn mjög vondur, og það heppnast honum 
ágætlega vel, eins og þjer sjálfar sjáið. Eptir að 
hún hafði talað þetta, snjeri hún bakinu að drottn- 
Íngu.og fór burt, en drottning snjeri mjög sorgbit- 
1* 


4 Í. Æptirlætis og 


in heim aptur til hallár sinnar. Hún ætlaði að ávíta 
Farsæl, svo hann sæi að sjer, en í staðinn fyrir 
að lofa bót og betran, sagði hann henni, að ef hún 
talaði nokkuð sjer óþægilegt orð, skyldi hann ekk- 
ert borða, svo hann dæi af húngri. Drottning varð 
af þessu lafhrædd, tók hann upp í kjöltu sína, 
kyssti hann, gaf honum sætabrauð, og lofaði að hann 
skyldi ekkert læra í viku, ef hann borðaði eins 
og hann væri vanur. Lánleysíngur var nú orðinn 
allra barna afbragð bæði að framförum í kúnn- 
áttu og gjeðlempni; hann hafði svo vanist við mót- 
mæli, að hann hafði eingan vilja, og hann stundaði 
að verða fyrri til að gjöra Farsæl allt til þóknunar, 
enn hinn gat bendt til þess. En það ýskraði í því 
vondsku barni, að sjá að hann var í öllu betur að 
sjer enn það, gat því ekki með nokkru móti liðið 
hann, og lærimeistararnir voru sífeldlega að berja 
hann Lánleysing til að þóknast konúngssyninum. 
Loksins sagði þetta vondsku barn drottníngunni, að 
hann gæti ei litið Lánleysing leingur með augun- 
um, og hann ætlaði ekki fyr að borða, enn búið 
væri að reka hann út af slotinu. Þar var Lánleys- 
íngur á hjarni, og einginn vildi skjóta skjólshúsi 
yfir hann, tilað styggja ei konúngssoninn þar með. 
Hann lá um nóttina undir eik nokkurri, var nærri 
króknaður af kulda, því þetta var um veturinn, og 
hafði ekkert til matar um kvöldið nema einn brauð- 
bita, sem einhver af meðáumkun hafði rjett að hon- 
um. Um morguninn eptir sagði hann með sjálfum 
sjer: ekki tjáir mjer að vera hjer kyr og gjöra ekki 
neitt; jeg skal vinna til að fá mjer uppeldi, þáng- 
að tiljeg verð svo stór, að jeg get farið í stríð. Jeg 
man til þess, að jeg hef lesið í sögunum, að sljettir 
og rjettir stríðsmenn hafa orðið hershöfðíngjar, hver 
veit nema sú lukka eigi. fyrir mjer að liggja Z jeg 


, 
tr REI 3 NR 


olbogá barnið. 5 


er skikkanlegur, jeg á hvorki föður nje móður, en 
guð er faðir föðurlausra, hann jet ljón verða mjer 
að fóstru, hann mun ekki yfirgefa mig. Eptir að 
hann hafði þetta mælt, reis hann upp og las bænir 
sínar, því hann ljet aldrei hjálíða kvöld „eða kom- 
andi morgun að biðja guð sjer til hjálpar, og var 
vanur á méðan að láta aptur augun, spenna greipar, 
og líta hvorki til hægri. nje vinstri handar. Bónda 
nokkurn bar þar að, hann sá hvernig Lánleysingur 
bað til guðs af öllu hjarta, og sagði með sjálfum 
sjer: jeg er viss um, að piltur þessi má vera skikk- 
anlegt barn, jeg er sáttur með að taka hann fyrir 
smaladreing, guð mun blessa mig hans vegna. Bónd- 
inn beið þar til Lánleysingur hafði endað bænir sín- 
ar, og sagdi þá til hans: piltur minn! vilitú verða 
smaladreingur hjá mjer, þá skal jeg fæða þig og 
annast? Það vil jeg gjarnan svaraði Lánleysíngur, 
og jeg skal gjöra svo vel sem jeg get. Bóndi þessi 
var auðugur maður, sem hafði mikið umleikis, og 
hjelt margt fólk, sem, eins og konan og börnin, 
opt stálu frá honum. Þegar þau sáu Lánleysing, 
líkaði þeim vel; hann er barn, sögðu þau, hann skal 
gjöra hvað sem við viljum. Einusinni sagði konan 
við hann: dreingur minn! maðurinn minn“ er nápína, 
sem aldrei fær mjer neina peninga í höndur; láttu 
mig fá eina kind, og segðu dýrið hafi bitið hana. 
Húsmóðir góð! svaraði Lánleysingur: jeg vildi af öllu 
mínu hjarta vera yður til vilja, en jeg vil heldur 
deyja enn ljúga og vera þjófur. Þú ert heimskíngi, 
svaraði konan; einginn skal fá að vita þó þú gjörir 
það. Guð fær að vita það, svaraði Lánleysíngur, 
hann sjer allt hvað við höfumst að, hann refsar bæði 
Þeim, sem ljúga og stela. Þegar bóndakonan heyrði 
Þetta, flaug hún á hann, gaf honum snoppúng og 
hártogaði hann, Lánleysíngur fór að gráta, bóndinn 


6 I. Eptirlætis og 


sem heyrði það spurði konu sína, hvar fyrir hún 
berði barnið? hann fer uppá allt sem ætt er, svaraði 
hún, jeg sá í morgun að hann var að veiða ofan af 
troginu rjómann, sem jeg ætlaði að selja á torginu. 
Æ! það er ljótt að vera búrsnati, svaraði bóndinn, 
kallaði á einn vinnumanninn og skipaði honum að 
strýkja Lánleysing. Það hjálpaði ekki, að hann sagð- 
ist ekki hafa snert rjómann, henni húsmóður hans 
var betur trúað enn honum. Síðan fór hann út í 
haga með kindum sínum. Bóndakonan sagði til hans: 
nú! láttú mig þegar í stað fá einn sauð! jegá bágt, 
svaraði Lánleysingur, þjer eigið alls kosti að gjöra 
við mig, hvað þjer viljið, en þjer skuluð samt aldrei 
fá mig til að ljúga eða stela. Þessi ókind fjekk alla 
á bænum til að vera vonda við hann, svo hún gæti 
hefnt sín. Hann var úti í haganum yfir fjenu nótt 
og dag, en í staðinn fyrir að gjefa honum mat eins 
og öðru vinnufólkinu, fjekk hann ekki nema ruður 
og skol, og þegar hann var heima, bar hún uppá 
hann allt það íllt, sem viðbar á heimilinu. Hann 
var tvö ár hjá þessum bónda, og þó hann lægi á 
beru gólfi, og hefði íllt fæði, þroskaðist hann samt 
svo vel, að allir hjeldu hann fimtán vetra, jafnvel 
þó hann væri ei eldri enn tólf ára; að öðru leyti 
var hann orðinn svo þolinmóður, að hann setti ekki 
á sig þó hann væri ávítaður að saklausu. Einusinni 
þá hann var sendur il landsdrottins hússbónda síns, 
heyrði hann, að konúngur nokkur þar skamt frá væri 
að búa sig til stríðs; hann beiddi þá hússbónda 


sinn fararleyfis, og fór fótgángandi til áður umget- . 


ins konúngs, til að fá að verða stríðsmaður. Hann 
gekk á mála hjá hundraðshöfðingja nokkrum, sem 
var í mestu höfðingja röð, en var siðaður eins og 
bófi. Hann blótaði, barði stríðsmennina, stal frá þeim 
helmingi af málanum, sem konúngur gaf þeim til fæð- 





ln 


olboga barnið. 1 


is og klæða, og hjá þessum hundraðshöfðíngja átti 
Lánleysíngur lángtum verra enn hjá bóndanum. 
Hann hafði geingið á mála uppá tíu ár, og jafnvel 
þó hann sæi, að. flestir lagsmenn sínir stryki, vildi 
hann samt ei fylgja þeirra dæmi, því sagði hann, 
jeg hef tekið móti peningum að þjóna í stríði tíu 
ár, svo jeg stæli frá konúnginum, ef jeg. hjeldi ekki 
orð mín. Þó nú hundraðshöfðinginn væri íllmenni, 
og færi eins ílla með Lánleysing og aðra, varð hundr- 
aðshöfðinginn þó að virða hann í hjarta sínu, því 
hann sá, að hann gjörði ætíð hvað skylda hans var.“ 
Hann fjekk honum opt í hendur peninga til sinna 
erindagjörða, og trúði honum fyrir lyklum til her- * 
bergja sinna, þegar haun annaðhvort ferðaðist út á 
landsbygðina, eða var að veizlum hjá vinum sínum. 
Hundraðshöfðíngi þessi leit aldrei í bók, en hann 
átti samt fjölda af góðum bókum, svo að þeir, sem 
sóktu hann heim, skyldu halda hann væri lærður 
maður, því í þeim löndum var það manna meining, 
að sá hershöfðingi, sem ekki hefði yðkað sig í sagna- 
- fræði, yrði aldrei nema heimskíngi og fáfræðingur. 
Þegar Lánleysíngur var búinn að ljúka af verki sínu, 
sem stríðsmanni bar af hendi að leysa, drakk hann 
ei nje spilaði með lagsmönnum sínum, heldur læsti 
sig inn í herbergjum hundraðshöfðingjans, og lagði 
Ex eptir þar að læra stríðshernaðar íþróttina, með 
því að lesa nafnfrægra hershöfðingja lífssögur, svo 
hann fjekk gott skynbragð á að stjórna her og heyja 
stríð. Hann hafði verið sjö ár stríðsmaður, áður 
hann skyldi gánga í bardaga. - Hundraðshöfðíngi 
hans tók með sjer sex stríðsmenn, meðal hverra 
Lánleysíngur var einn, til að njósna í skógi nokkr- 
um.  Stríðsmennirnir fóru að ráðgast um í hljóði, 
að drepa íllmenni þetta, sem aldrei ljeti linna á 
höggum og slögum, og þar til stæli brauðinu út úr 


rr 


S "1. Eyptirlætis og 


munninum á þeim. Lánleysíngur sagði þeim, þeir 
skyldu ei svo vont verk gjöra, en í staðinn. fyrir 
að láta að orðum hans, sögðust þeir skyldu drepa 
hann með hundraðshöfðíngjanum, ef hann vildi ei 
hverfa að einu ráði með þeim, og strax brugðu sverð- 
um allir fimm. Lánleysíngur hljóp hunðraðshöfðing- 
janum til varnar, og barðist svo karlmannlega, að 
hann einn lagði. fjóra af stríðsmönnunum að velli. 
Þá hundraðshöfðínginn sá, að hann átti honum líf 
sitt að launa, beiddi hann Lánleysing fyrirgefningar 
á öllu því ílla, er hann hafði gjört honum, og sagði 
konúnginum frá öllu, sem skeð hafði, er strax gjörði 
Lánleysíng að hundraðshöfðingja, og gaf honum mik- 
ið árlegt kaup. 

Lánleysíngur var ei þessháttar maður, að stríðs- 
menn hans hefðu viljað sitja um líf hans; því hann 
elskaði þá eins og sín eigin börn, og lángt frá að 
vilja draga af þeim það, sem þeir áttu, gaf hann 


' þeim opt af sínum eigin peningum, þegar þeir gjörðu 


sína skyldu. Hann annaðist þá, þegar þeir voru 
særðir, og straffaði þá aldrei af því ílla lægi á hon- 
um. Eptir þetta sló í mikinn bardaga, hershöfðing- 
inn fjell, og allur herinn komst á flótta. Þá hróp- 
aði Lánleysíngur hátt: að hann vildi heldur deyja 
með æru enn flýja með skömm. Liðsmenn hans hróp- 
uðu aptur á mót: að þeir skyldu aldrei við hann skilja, 
og þeirra góða eptirdæmi kom hinum til að blygðast, 
svo þeir söfnuðust allir kringum Lánleysíng, og börð- 
ust þá svo kallmannlega, að þeir tóku son konúngs ó- 
vinanna til fánga. Konúnginum þótti vænt um, þá hann 
heyrði að hann hafði unnið þenna sigur, og gjörði 
Lánleysing að æðsta hershöfðingja yfir liðinu. Kóng- 
urinn synði hann drottníngunni og dóttur sinni, en 


þá Lánleysíngur sá konúngsdóttur, fjekk hann strax 


elsku til hennar, því hún var dáfríð, en þá byrjaðist 





olboga barnið. 9 


kvöl hans fyrir alvöru, því honum stóð fyrir hug- 
skotssjónum, að hann væri ei borinn til að eignast 
neina konúngsdóttur. Hann einsetti sjer þess.vegna, 
að láta ekkert á sinni elsku til hennar befa, og þó 
hafði hann dag hvern mestu pínu að útstanda, 
samt tók það yfir, þegar hann heyrði, að Farsæll 
konúngsson hefði sjeð Gullvöru, svo hjet konúngs- 
dóttirin, afmálaða, hefði þá feingið elsku til hennar, 
og sendt sendiboða tilað biðja sjer hennar til eigin- 
konu. Lánleysíngur var þá nærri dauður af hugarángri, 
en Gullvör konúngsdóttir vissi að Farsæll konúngs 
son var dáðlaus og illmenni, sárbeiddi þess vegna 
föður sinn, að neyða -sig ei til að eiga hann, svo 
- sendiboðarnir feingu það svar, að konúngsdóttirin 
vildi ei svo fljótt giptast. Farsæll varð eins og vit- 
stola af bræði þá hann fjekk þetta konúngsdóttur- 
innar svar að heyra, því hann hafði aldrei reynt nein 
mótmæli á æfi sinni, faðir hans, sem um ekkert gat 
neitað honum, bjó sig þegar til stríðs móti föður 
hennar Gullvarar, en þessi varð ekk forviða við það, 
því, sagði hann, meðan hann Lánleysíngur er hers- 
höfðingi minn, kvíði jeg ekki fyrir neinu stríði. Hann 
kallaði þá á þenna sinn hershöfðingja, og skipaði 
honufn að búa“ sig til stríðs; en Lánleysíngur kast 
aði sjer fram fyrir fætur honum og sagði: hann væri 
borinn og barnfæddur í konúngsríki föður hans Far- 
sæls, svo hann ei mætti bera herskjöld móti sínum 
eigin konúngi. Faðir hennar Gullvarar varð mjög 
reiður, og hótaði Lánleysíng að láta drepa hann, ef 
hann vildi ekki hlýða, en þar á mót skyldi hann fá 
dóttur sína að konfángi, ef hann gæti sigrast á Far- 
sæl. Hinn aumkunarverði Lánleysingur, sem elskaði 
Gullvöru meira enn lífið í sjer, var hjer í stórri freistni, 
en loksins var hann staðráðinn í, að víkja ekkert frá 
skylðu sinni, heldur án þess að svara konúnginum 


10 1. Eptirlætis og 


einu orði, skyldi bæði við metorð og öll sín auðæfi, 
Farsæll hafði nú dregið saman óvígan her; og ferð- 
aðist til stríðsins, en að fjórum dögum liðnum varð 
hann sjúkur af þreytu, því hann hafði aldrei lagt neitt 
á sig, svo hann þoldi hvorki heitt nje kaldt. Senði- 
boðinn, sem hans vegna hafði farið bónorðsförina til 
hennar Gullvarar, hafði, til að koma sjer í mjúkinn 
hjá Farsæl, sagt honum, að hann hefði í hirð kon- 


úngsins föður hennar sjeð dreing þann, er Farsæll 


hefði forðum frá sjer rekið, og sjer hefði verið sagt, 
að faðir Gullvarar hefði lofað dreingnum dóttur sinni 
til-ekta. Þetta æsti enn meir upp reiði-eld Farsæls, 
því fór hann strax og honum var batnað enn leingra 
fram með herinn, til að reka föður Gullvarar frá ríkj- 
um og löndum, og undir eins lofaði hann hverjum 
þeim ærnu gjaldi, er sjer seldi Lánleysíng í höndur 
lífs eður dauðan. Farsæll vann hvern sigurinn eptir 
annan, þó aldrei væri hann sjálfur í neinum bardaga, 
því hann var hræddur hann mundi lífinu týna, og 
loksins átti hann ei annað eptir enn vinna höfuð- 
borgina, hverja hann ætlaði þá að inntaka með að 
stíga yfir márana, og síðan drepa hvert mannsbarn 
er í borginni væri. Daginn áður enn þetta skyldi 
framkvæmast, var Lánleysíngur honum færður ffjötr- 
um og sterkum járnhlekkjum, því fjöldi fólks hafði 
farið að leita hann upp, þegar heyrum var kunnugt 
orðið hversu mikið í boði væri, hver sem hann gæti 
til fánga tekið.  Farsæl var þetta stærsta gleði að 
hann gæti hefnt sín, og ætlaði að láta hálshöggva 
Lánleysíng áður enn síðasta áhlaup væri gjört að 
borginni. Sama dag hjelt Farsæll konúngsson stór- 
veitslu öllum þeim æðstu mönnum í liði sínu, því þá 
var afmælisdagur hans, er hann hafði fimm um tví- 
tugt. Þegar stríðsmennirnir, sem voru inni í borg- 
inni, feingu að heyra, að Lánleysingur var til fánga 


sp 


olboga barnið 1 


tekinn, og ekki væri nema ein klukkustund þángað 
til taka ætti af honum höfuðið, ásettu þeir sjer að 
frelsa hann, ellegar deyja að öðrum kosti, því þeir 
minntust alls þess góða, sem hann hafði gjört þeim, 
meðan hann var hershöfðingi þeirra. Beiddu þeir nú 
konúng sinn um leyfi, að meiga fara útúr borginni 
til bardaga, og í það eina sinn voru þeir sigursælir. 
Sú gáfa, sem Farsæl hafði verið ljent, var þá horfin, 
hann snjeri á flótta í bardaganum. og var drepinn. 

Þá striðsmennirnir. höfðu unnið sigur, hlupu þeir 
til Lánleysings, og tóku hann úr fjötrum, en í því 
sáu menn tvo glæsilega vagna koma, og í þeim völv- 
una og foreldra Lánleysíngs; síðan sýndi valvan 
drottníngunni hann Lánleysing, og sagði henni: þessi 
hetja er eldri sonur yðar, sú óhamíngja, sem honum 
hefur fylgt, hefur leiðrjett hans sínnisbresti, þar hann 
var að geðslagi bráðgeðja, ofsafullur og framhleyp- 
inn. Farsæll aptur ámót var góðmenni af náttúrunni, 
en varð íllmenni af óhóflegu eptirlæti, og guð hefur 
ekki viljað leyfa, að hann skyldi lifa leingur, því 
hans vondska vóx dag frá degi. Hann missti lífið 
áðan; en til að hugga yður eptir dauða hans, þá 
vitið, að hann hafðir fyrir stafni að setja föður sinn 
af konúngs tígninni, því honum leiddist að hann varð 
ekki sjálfur konúngur. Konúngur og drottníngurðu 
hissa af öllu þessu, en tóku Lánleysíng með mestu 
blíðu sjer í faðm, því þau höfðu heyrt margt gott 

sagt frá honum. 

Gullvör konúngsdóttir og faðir hennar urðu glöð 
af að heyra hvernig lukkan hafði skipt með þeim 
bræðrunum. Lánleysíngur ektaði Gnllvöru, lifðu þau 
saman leingi og vel, og kepptist hvert við annað í 
mannkostum, dygðum, og láta sem bezt af sjer leiða 
við alla. 


12 I. Óskirnmar. 


I. ÓSKIRNAR. 

Einusinni var maður nokkur ekki allríkur, hann 
gipti sig og átti fríða konu. Á kvöldi einu um 
veturinn sátu þau við eldinn og voru að tala um: 
hvað sælir nágrannar þeirra væru, sem auðugri voru 
enn þau. Ó! ef í mínu valdi stæði að fá hvað sem 
jeg vildi óska, sagði konan, þá skyldi jeg verða 
sælli enn þeir allir. Og jeg líka, sagði maðurinn; 
jeg vildi jeg hefði lifað á þeim tímum, sem huldu- 
fólkið var á ferð, og einhver af því hefði þá viljað 
lofa mjer að hitta á óskastundina. Í því sama sáu 
þau hjá sjer standandi fríða konu, sem sagði til 
þeirra: jeg er ein af huldufólkinu, og jeg lofa ykkur 
að gefa ykkur þá þrjá fyrstu hluti, sem þið óskið, 
en varið ykkur, því eptir að þið. eruð búin að óska 
þriggja hluta, gef jeg ykkur ekkert meira. Eptir 
það hvarf huldukonan, og hjónin þóttust nú í mikl- 
um vanda stödd. Fyrir mitt leyti, sagði konan, ef 
jeg mætti ráða, veit jeg hvers jeg skyldi óska: jeg 
óska einkis enn nú, en mjer sýnist þó að ekkert 
sje svo gott, svo sem að vera fríð, auðug og af háu 
standi. En, svaraði maðurinn, með öllu þessu, gæt- 
ir þú samt verið sjúk, ánægjulaus og kynnir að deyja 
á únga aldri; það væri lángtum skynsamlegra að 
óska sjer heilbrygðis, gleði og lángra lífdaga. Til 
hvers væri að Lfa leingi, og vera undir eins fátæk- 
ur, sagði konan, það væri ekki til neins annars, 
enn að verða vesæll,. þess leingri tíma. Raunar 
hefði huldukonan átt að lofa okkur að óska tólf- 
sinnum, því jeg þarf í hið minnsta að halda á 
tólf hlutum, ef vel væri. Það er satt, sagði mað- 
urinn, en Við skulum hafa tímann fyrir okkur, að 
hugsa okkur vel um til á morgun, hverjir þrír hlut- 
ir okkur sjeu nauðsynlegastir, og þar eptir skulum 
við biðja um þá. Jeg skal vera að hugsa um það í 


“ 
Á 


II. Óskirnar. 13 


alla nótt, sagði konan, en á meðan skulum við 
orna okkur, því kaldt er. Í því sama bili skaraði 
konan að eldinum, og þegar hún sá að hann var 
vel glæddur, sagði hún, án þess að hugsa eptir því: 
tarna eru góðar glæður, . jeg vildi jeg ætti álnar- 
lángt bjúga til að borða í kvöld, því nú væri hægt 
að steykja það.  Naumast var hún búin að úttala 
þessi orð, fyr enn bjúgað datt niður úr rótinni. 
Bölvuð veri úr þjer kræsíngagirnin með bjúganu þínu! 
Sagði maðurinn; var það ekki falleg ósk að tarna? og 
nú eru ekki eptir utan tvær óskirnar. Hvað mig á- 
hrærir, þá er mjer svo íllt í skapi af því, að jeg 
vildi bjúgað væri orðið fast við nefið á þjer. Í sama 
augnabragði sá maðurinn, að hann var enn heimsk- 
ari enn konan hans, því með þessari annari ósk, 
hoppaði bjúgað uppá nefið á konu-skepnunni, sem 
ekki gat slitið það þaðan. Mikil ólánsskepna ér jeg, 
sagði hún, og ofmikill vondskumaður ertú, að þú 
óskaðir bjúganu á nefið á mjer. Jeg get svarið dýr- 
an eið, elsku-konan mín! að jeg hugsaði ekki ept- 
ir því, svaraði maðurinn, en hvað eigum við nú að 
gjöra? jeg ætla að óska okkur stórra auðæfa, svo 
skal jeg láta gjöra hulstur af gulli handa þjer ut- 
anum bjúgað. Jeg bið þig fyrir alla muni, að gjöra 
það ekki, svaraði konan, því jeg tek lífið af mjer, 
ef jeg á að vera með bjúganu því arna á nefinu. 
Trúðu mjer! við eigum ekki eptir utan eina ósk, 
gefðu mjer hana í vald, annars kasta jeg mjer út úr 
glugganum á lopti þessu; í því húni sagði þetta, 
hljóp hún til að ljúka upp glugganum, en maður- 
inn hennar, sem elskaði hana, hljóðaði af öllum 
kröptum og kallaði: vertú kyr, elsku-kona mín! jeg 
gef þjer til leyfis. að óska þjer hvers sem þú vilt. 
Hana þá! sagði konan, jeg óska að bjúgað detti af 
nefinu á mjer. Í sama bili datt bjúgað niður á gólf, 


14 tp Ill Gátur. 


og konan, sem var skynsöm, sagði við manninn 
sinn: huldukonan hefur gjört leik að okkur, og það 
var mátulegt.  Máske við hefðum verið enn þá ó- 
lukkulegri enn við nú erum, ef við hefðum orðið 
rík. Trúðu mjer, elskan mín! það er bezt að óska 
einkis, en tökum á móti því, sém guð vill vera láta, 
og senda okkur. Nú skulum við borða bjúgað okk- 
„ar, úr því við eigum ekkert annað eptir óskirnar enn 
það. Maðurinn sá að konan sagði satt, þau borð- 
uðu bjúgað með gleði, og sútuðu ekki framar um 
þá hluti, sem þau höfðu ásett að óska sjer. 


HM GÁTUR. 
37) Snjór. 38) Blek - og sand-bytta. 39) Draumur. 
40) Kveikur. 

41) Í gamla daga stóð hárið á höfðinu á mjer upp, 
og þá hafði jeg krans af grænum laufum; nú er 
það búið að missa alla sína prýði, snúa sjer 
„ auðmjúklega til jarðar, og skríða í duptið. 

42) Í fyrstunni hvíldist jeg rólega í barmi blómstr- 


anna, þá kom lítill þjófur, og byggði úr mjer slot 


handa sjer. Þar eptir kom miklu stærri stiga- 
maður, braut niður slotið, og er nú að láta eld- 
inn brenna mig. 

43) Hver sjer aldrei sinn líka? 

44) Jeg gjöri harðt og mjúkt; marga gjöri jeg fá- 
tæka, en samt fleiriríka. Einginn vill hafa mig 
ofnærri sjer, eða offjærri, því sje jeg ofnærri, 
eyði jeg öllu, en allt deyr, ef það ætti að missa 
mín við. 


45) Á daginn hef jeg ekkert að gjöra, og þá er 


jeg látinn í eitthvert skot, en þegar nóttin kem- 
ur, gleypi jeg í mig eld og bál. 


IV. Dæmisögur. 15 


IV. DÆMISÖGUR. 
14) Mörgum kemur makleg hefnd. 


Vondskufullt barn nokkurt hafði yndi af að troða - 
undir fótum jarðarorma og önnur skriðkvikindi, til að 
kvelja þau. Tilhvers eru þær, sagði það, ókindurnar 


„þær arna, annars enn að fóttroða þær? móðir þess 


bannaði því það, og sagði, það ætti heldur að bera 
sig að frelsa líf meinlausrar skepnu, enn að drepa 
hana. Barnið hlýddi ekki móður sinni, og hjelt áfram í 
þeim vonda vana. Einusinni fann það lítinn högg- 
orm, sem það hugsaði mundi vera jarðarmaðkur, og 
steig eptir vana ofaná hann, en höggormurinn beit 
barnið, svo það beið bana af, varð svo saklausu 
ormanna hefnt. 


15) Ekki verða allar ferðir til fjár. 

Gamall hafi stóð á verði uppá eldhúsi; þángað 
kom tóa hlaupandi, og kallaði með hýrri glaðværðar 
raust: galaðu, vinur! galaðu! nú kemjeg með gleði- 
frjettir tilþín! galaðu! því dýrastríðið er á enda, allir 
eru orðnir þreyttir á þessum óróa, svo friður og ein- 
ing eru núí ríki voru. Jeg sjálf er send með þenna 
boðskap til þín frá öllum tóum. Komðu fljótt ofan, 
vinur! svojeg geti faðmað þig að mjer, og gefið þjer 
friðarkoss! — hvað ertu að líta í kríngum þig? — 
hann Strútur, Móri og Flekkur koma, Kundarnir, sem 
þú þekkir, svaraði haninn — Tóa tók til fótanna —, 
Haninn spurði: hvað kemur til þú hleypur svona ? 
Öldúngis ekkert, bróðir minn! sagði tóa, stríðið er 
að sönnu úti, en jeg Veit ekki hvort þeir hafa frjett 
það. 


16) Auðs er vant við yðjusemi. 


Bóndi nokkur, kominn undir andlátið, átti ekki. 
auðæfi að eptirláta börnum sínum, en vildi þó lokka 


16 IV. Dæmisögur. 


þau til vinnusemi, svo þau hefði ætið nóg fyrir sig 
að leggja, kallaði þau að rúmi sínu og sagði: inn- 
anstokks á jeg ekkert, börnin mín! eins og þið vitið 
sjálf, en allt hvað jeg hef getað unnið mjer inn 
mína lífstíð, hef jeg falið í urtagarðinum okkar, þar 
meigið þið leyta að því; skömmu síðar dó hann. 
Börnin þóttust vera viss um, að einhverstaðar í 
garðinum væru peningar, grófu þess. vegna og rót- 
uðu upp moldinni í mesta ákafa og fundu þá aldrei, 
sem ekki var heldur von til, því þeir voru eingir, 
en aptur á mót bar garðurinn bezta ávöxt af því 
moldin í honum varð svo vel mulin. 


17) Ýmsir eiga högg á annars garð. 


Hrafninn sat á háfum kletti, og hjelt á ostsneið 
í nefinu. Tóa fjekk þef af þessum osti, og þar hún 
var glorsvaung, kom hún til krumma, segjandi: 
sæll vertú! finn jeg þig núna hjerna? mikið yndi er 
að sjá þig, hvað fallegur þú ert! lofaðu mjer að 
horfa á, og virða þig rjett fyrir mjer! játa má jeg 
að fríðari og tiguglegri fugl hef jeg aldrei sjeð, því 
væri saungurimn þinn hálfpartinn svo fallegur, sem 
útlitið er, þá vildi jeg ekki sjá fuglinn Phönix hjá 
þjer. — Við þetta hól, sem falsarinn setti á hann, 
gekst krummi upp, og þoldi ekki við af stoltri 
gleði. Mjer er bezt að láta hana heyra til mín, 
hugsaði hann, og sperti upp ginið. Osturinn datt þá 
niður, sem tóa strax gleyptiísig, og sagði: „krummi 
„minn hinn fríði! smjaðrararnir lifa af þeim, sem gjarn- 
„ir eru. á að heyra til þeirra, einsog jeg nú er búin 
„að láta þig komast að raun um.“ Er ekki sá lær- 
dómur meira verður enn tíu slíkar ostsneiðar? Tó- 
unnar lærisveinn þagði, lagði undir kollhúfurnar, en 
hugsaði með sjer, að gott væri að muna henni þetta, 
þó seinna væri. 








IV. Dæmisögur. 17 


Einusinni bar tóa í kjaptinum hrossakjöts stykki 
til grenis síns, þá krummi mættihenni. Hvað? 
sagði hann, lamba-bani! er þjóttu-nóra núna öll 
veizlan þín ? mikill.nyrfill máttu vera, að halda þig 
ekki betur enn rakki! einhverntíma hefur betur blæðt 
fyrir þjér! skoðaðu þarna í stekkjartúninu, hvernig 
lömbin eru að stökkva og flokka sig! sá refur, sem 
hefði vitið, nýtti sjer þetta tækifæri, en það er auð- 
sjeð, þú ert ekki föður þíns sæla maki, man jeg 
samt þær tíðirnar, að þú varst brögðótt, þegar þú 
vildir, enda ellti lukkan þig þá! Tóa ljet narra sig, 
sleppti hrossakjöts flyksunni og hljóp til lambanna. 
Smalamaðurinn,: sem lá í stekknum, sá til hennar 
og sigaði á hana hundunum. Tóa sagði þá við 
Sjálfa sig: jeg á nóg til næsta máls, þó ekki næði 
jeg lambi í þetta sinn. Hún fór þá að leita. En 
krummi sat kátur uppá kletti og sagði: ómakaðu 
þig ekki, vinur! til að leita svo smásmuglega að 
hrossakjöts-nórunni þeirri arna, jeg tók hana trausta- 
taki, og er búinn að gjöra mjer gott af henni, því 
jeg vissi þú sazt að volgri lambakjöts - veizlu, sem 
hefur verið þjer betri enn tíu slíkir bitar, þar til er 
mjer stærri ánægja að geta gantað ref, enn þó jeg 
kynni mikla saunglist. Áður ljet jeg narra mig, 
- núna þarftú ekki til skuldar að reikna hjá mjer 
fyrir það. 


18) Betra er að bogna enn bresta. 


Sterkt eikartrje og grannur reyr komu í kapp- 
ræðu, hvert þeirra sterkara væri. Eikin sagði: og 
þú vænt jeg sjert sterkur, sem beygist ofan að jörð 
af hverjum vindblæ? Reyrinn svaraði: það mundi 
Sannast á sínum tíma. Nokkru eptir kom á harð- 
viðri. Reyrinn beygði sig niður að jörð, og hafði 
eingan skaða af storminum; en eikin streyttist allt 

2 


s 


18 IV. Dæmisögur. 


af á móti, þángað til hún rauk út af með rótum og 
öllusaman. Þá sagði reyrinn: nú sjer þú hvaða 
gagn að því er, að standa í nösunnm á voldugum 
fjandmanni. 


19) Opt missir sá sitt, sem meira beiðist. 

" Úlfaldanum fjell mikið sárt, að hann hafði ekk- 
ert að verja sig með, beiddi Júpíter þess vegna, 
að gefa sjer eins vel og nautinu horn, sem væru 
bæði til prýðis og varnar. Júpíter vissi bezt, hvað 
Úlfaldanum hagaði, neitaði honum þess vegna ekki 
einasta um hornin, heldur tók líka ofan af eyrun- 
um á honum, hvar af hann varð enn þá óálitlegri.! 


20) Svo missjest öldruðum, sem úngum. 


Tvær Tóur misaldra komust inní hænsnahús um 
nótt, drápu þar hanana, allar hænurnar og úngana 
með; þar eptir mettuðu þær húngur sitt. Hin únga 
og óráðna vildi eta allt upp, en hin gamla og ráð- 
setta geyma nokkuð til seinni tímanna. Hún sagði: 
„teynslan hefur gjört mig hyggnari enn jeg var, þeg- 
„ar jeg var.á þínum aldri; jeg hef sjeð svo margt 
„síðan jeg kom í heiminn. Við skulum ekki eta allt 
„upp á einu málinu.“ Hin ýngri svaraði: „jeg ætla 
að gjöra mjer gott af því, á meðan jeg má, svo 
„þarf jeg ekki heldur mat í heila viku á eptir, og 
„þar til skemmist það, ef það er geymt, eða sá, sem 
„hænsnin átti sitji kannske umlíf okkar, ef við kom- 
sum híngað aptur á morgun.“ Hvorug vildi brúka 
annarar ráð. Sú ýngti át svo mikið, að hún naum- 
ast gat dregið sig í greni sitt, og sprakk þar 
af offylli. Hin eldri fór daginn eptir, að vitja leyfa 
sinna, en Var drepin af eiganda hænsnana. Svo 





3) Úlfaldinn hefur lág eyru, snubbótt ofan. 











IV. Dæmisögur. 19 


verður þeim úngu optast að tjóni, að þeir eru of 
fjörmiklir og sólgnir í sælgæti, en ágirnd hinna 
gömlu seðst aldrei..“ 


- 21) Gott er að gjöra vel, og hitta sjálf 
an sig fyrir. 

Nokkur góður gamall maður, sem kominn var 
á grafarbakkann, var af fullfjáðum syni sínum rek- 
inn útá sveitina. Einusinni þá feðgarnir af hend- 
íngu fundust, beiddi faðirinn grátandi son sinn, að 
senda sjer einar rekkjuvoðirnar, sem hann hefði 
skilið eptir. Þú sjer, sagði hann, hvað mikla þörf 
jeg hef á þeim, hef jeg þó ekki híngað til feingið 
þær, hversu opt sem jeg hef beðið þig. Þegar son 
urinn kom heim, fjekk hann syni sínum rekkjuvoð- 
irnar, og skipaði honum að bera þær fljótt til hans 
afa síns. Dreingurinn fór ekki utan með aðra rekkju- 
voðina. Þegar faðir hans frjetti það, varð hann fok- 
reiður, kallaði á hann og sagði: því fórstu ekki, 
þorparinn þinn! nema með aðra rekkjuvoðina til hans 
afa þíns? Faðir minn! svaraði pilturinn, og ljet sjer 
ekkert við bregða: „jeg geymi hina handa yður, 
„þángað til jeg eins rek yður útá sveitina.“ 


22) Margur dansar þó hann dansi nauðugur. 


Api sá steik á brennandi glæðum, en treysti sjer 
ekki vegna hitans að ná henni. Hann tók það til 
bragðs, að hann greip löppina á kisu, hvernig sem 
hún bað hann og mjámaði, og krækti með henni 
matinn til sín. 


23) Allur er Jöfnuðurinn góður. 
. Tóan varð fyrri til að bjóða Storkinum til mál- 
tíðar, og setti fram fyrir hann vellíng í grunnu fati 


Storkurinn, sem hefur yfrið lángt og mjótt nef, gat 
g* 


20 S IV. -Dæmisögur. 


ekki náð neinu af því, en ljet ekki á bera hversu 
honum sveið það. Skömmu eptir bauð hann henni 
aptur til veizlu. Hún mundi ekki til hvernig hún 
hafði í garð fyrir sig búið, og kom á tilsettum tíma, 
"hafði þá storkurinn smáskorna steik í hálsmjórri 
flösku. Tóa gat ekki komizt að, nema að sleikja 
um hálsinn á henni, en særðist af að sjá að Storkur- 
inn át allt einn. Þegar hann var mettur orðinn, 
sagði hann af spotti: láttu þjer ekki þykja miður 
Tóa góð! þó jeg hafi tekið mjer þitt dæmi til að 
breyta eptir. 


24) það eru ekki allt klerkar, sem síða 

hafa kápuna. 

Asninn fór“ einusinni í ljónshúð, þá allir, sem 
hann sáu, urðu hræddir, og flúðu víðs vegar. Húss- 
bóndi hans var alstaðar að leita, en af því annað 
eyrað stóð uppúr ljónshúðinni, þekkti hann grip sinn, 
og rak hann med harðri hendi heim, til að bera 
bagga sína. Þaðan er síðan máltakið: auðþekktur 
er asninn af eyrunum. 


25). Slægur etur slægs mat. 


Ljónið lagðist forðum í sótt, þá komu öll fer- 
fættu dýrin, að vitja þess, nema hún tóa. Ulfinum 
syndist hjer væri bezta tækifæri til að fyrirkoma 
henni, og sagði við ljónið, að af öllum dýrunum hefði 
ekkert foraktað þess boð, sem það hefði sendt þeim, 
nema hún tóa, og væri það slæmt til eptirdæmis, ef 
slíkt liðist órefsað. Rjett í sama vetfángi kom tóa 
að, og heyrði seinustu orðin, sem úlfurinn talaði. 
Þegar ljónið sá hana, espaðist það, og ætlaði að rífa 
hana í sundur. En henni varð. ekki orðaskortur, 
heldnr sagði, að af öllum þeim dýrum, sem komið 
hefðu að vitja þess hátignar, hefði einginn nema hún 





V. Einginn dagur til enda tryggur. 21 


hugsað uppá meðal við þess sjúkdómi, en hún hefði 
strax hlaupið tillæknirsins að vita, hvaða meðal hjer 
ætti við, og það hefði hann sagt-sjer. Ljónið. skip- 
aði henni að segja, hvert þetta meðal væri. Herra! 
svaraði tóa, það er, að yðar hátígn láti flá lifandi 
úlf, og leggja yfir yður glóðvolgt skinnið, það með: 
al sagði læknirinn aldrei brygðist í þessum sjúkdómi. 
Ljónið ljet strax flá úlfinn eptir ráði tóunnar. Þeg- 
ar hún sá úlfurinn var nærri dauður, sagði hún við“ 
hann; mikið ljótt er að espa konúng sinn móti þegn- 
um hans; því gott á hver einn að láta af sjer leiða, 
en aldrei íllt. 


V. EINGINN VEIT HVORT GÆFA GEFST 
ÞÁ GIRNIST. 


Sigurður Blálands konúngur sendir Veraldarinn- 
ar íbúum kveðju sína, óskandi oflátúngum auðmýkt- 
ar og andvara, en sútardætrum ánægju og rósemi. 

Svo mælti Sigurður einvaldsherra yfir fjörutíu 
þjóðum, hann, sem hafði allt er menn mest eptir- 
sækjast, og útskipti auð með allsnægtum, á sinnar 
ríkisstjórnar tuttugasta og sjöunda ári: „loksins, 
„Sigurður! er.þín mæða og þitt erfiði á enda, þú hef- 
ur sættst við þá, sem þjer voru andvígir, þú hef- 
„ur svæft tvídrægnina, niðurkæft hirðmannanna öf- 
„undsýki, burttekið allt stríð frá þínum landamerkj- 
„um, og uppbyggt marga kastala í löndum óvina 
„þinna. - Allir, sem hafa styggt þig, titra fyr- 
„ir þinni augsýn, og hvar sem þín raust heyr- 
„ist, er henni Mhlýðt at öllum. Þitt hásæti 
„er verndað af eins mörgum köppum, eins og mýið 
„er á sumardag, og hverra makt einginn fær heldur 
„mótstaðið enn drepsóttarinnar eitraða anda. Þín 
„Beymslubúr eru uppfyllt með allskyns hervopn, 


23 v. Einginn dagur 


„og þínar fjárhyrzlur rýma ekki meira af hinna yfir- 
„unnu  konúngsríkja herfángi.  Árgæðskan flýtur 
„á þínum ökrum, og auðæfin glóa í þínum borgum. 
„Þín bending er eins. og jarðskjálfti, er hristir fjöll- 
vin, og. þitt hýrlegt tillit eins og morgunroðin í blíð- 
„viðri. Í þinni hendi er þúsundanna styrkleiki; og 
„þín heilbrigði er þúsúndsinnum þúsunda vellíðan. 
„Þín höll er full af hróssins gleðisaungum, og bless 
„unarinnar andi gefur þínum fótsporum endurnær- 
„ingar ylm. Þínir þegnar dáðst að þinni maktar 
„dýrð, þeim kemur eingin eymð eður háski í hug. 
„Því viltú, Sigurður! ekki vera hluttakandi í öllum 
„þeim gæðum, er þú meðdeilir öðrum? því skyldir 
„þú einnsaman gánga úr vegi frá gleðinni í þessari 
„hvers manns farsæld? því skyldi hjarta þitt nag- 
„ast af ótta, eður þín ásjána formirkvast afsorgarskýj- 
„um, þegar sá auðvirðilegasti af þeim, er kalla þig 
„herra, brúkar daginn til glaðværðar en nóttina til 
„tósemi? loksins, Sigurður! hugsaðu þig um, og 
„brúka spekina! hvar til er sigurinn, nema til þess 
„að maður búi óhultur, og því safna menn auðæf- 
„um, nema til að kaupa með þeim velgeingnina ?* 
Síðan skipaði Sigurður konúngur að láta tilbúa 
eitt sitt lystislot er bygst var á ey, sem lá í Græna- 
vatni, svo ekkert skyldi þar bresta, er vera kynni 
til ánægju þá hann kæmi þángað? „Jeg vil, sagði 
„hann, hverfa frá óróseminni í tíu daga! jeg vil á 
„meðan einga áhyggju hafa fyrir að vera á ráð- 
„stefnu, eða útgefa rjettarbætur. - Laung hvíld get- 
„ur ei orðið þeirra hlutskipti, sem drottna yfir mörg- 
„um þjóðum; en tíu daga ró geta menn þó ekki 
„neitað mjer. Svo stuttrar ánægju og farsældar tíma- 
„bils get jeg þó verið viss um að njóta, án þess að 
„sorg, výl eða óþægilegt tilfelli ángri mig á meðan. 
„Jeg skal útilykja frá mínum hýbýlum alla áhyggju, 





til enda tryggur. 23 


„ogg burtrýma frá mínu hugskoti hverju helzt því, 
„er trubla kynni saungvanna gleði, eða mínka gesta- 
„boðanna sætleika. Jeg skal uppfylla alla mína sálu 
„með ánægju, og fá að reyna hvað það er að lifa 
„svo ekki ein einasta ósk sje óuppfyld.“ 

„ Innan fárra daga var allt gjört, sem hann hafði 
fyrirskipað, og Sigurður konúngur fór með skyndi 
til Grrænaslots, er stóð á hólma nokkrum, var þar 
allt undirbúið til gleði og ánægju. Hann var allur 
“ plantaður með sjerhverjum þeim grösum og blómstr- 
um, er breiða hina fegurstu liti mót sólunni, og með 
þeim trjám og jurtum, er uppfylla loptið með sætasta 
ylmi. „Öðrumeginn í grasgarðinm, sem var yfrið 
stór, voru opin gángrúm til að reika í á morgnana, 
en hinumegin þykkvaxin eikabyrgi, og rósamir lauf- 
skálar, með uppstökkvandi vatnsæðum til að sitja 
við og hvíla sig í um miðdegið. Allt það, sem gat 
gjört skilningarvitunum ánægju, eður geðjast inn-. 
birlaninni, allt hvað ástundan gat útpressað af nátt- 
úrunni, eða ríkidæmi meðdeilt konstinni, allt hvað 
sigurvinningin getur yfirkomizt, eða lempni dregið til 
sín, var þar samankomið á einum stað, svo að alls- 
kyns yndis þánkar urðu þar bæði uppvaktir og 
mettaðir. 

Til þessa Sat staðar bauð Sigurður öllum 
þeim af hirðmönnum sínum, sem hæfilegastir sýnd- 
ust til að geta tekið á móti ánægju eða veitt hana. 
Allir hlýddu fúslega hans skipun; úngir, fríðir, glað- 
lyndir, skarpvitrir, flýttu sjer allir til að seðjast af 
farsæld. Þeir sigldu fagnandi yfir vatnið, hljóðfærin 
juku gleðina á ferðinni, og allra hjörtu samankölluð- 
ust af eptirvæntingunni, 

Þá Sigurður konúngur var ásamt með hans 
glaða föruneyti lendtur; ásetti hann. sjer upp frá 
þeim tíma, að segja skilið við alla óánæju, aðsleppa 


= 


24 V. Eingiun dagur a 


huga sínum í tíu daga til gleði og rósemis, en þar- 
eptir að hverfa aptur til manneskjunnar almennilega 
stands, og láta sitt líf eins og að fornu vera bland- 
að af sorg og gleði. ; 

Hann gekk strax inní sitt herbergi, til að hugsa 
sig um hvar hann ætti að byrja þenna sinn sælu- 
hríng. Hann hafði alla vellystínganna smiði hjá sjer, 
um að velja, en vissi ei hvern hann skyldi til sín 
kalla, því hann gat ei brúkað svo einn, að hann ei 
með því sama frestaði hins aðgjörðum. Hann útvaldi 
og forkastaði, hann ásetti sjer og umbreytti aptur 
því áformi, þar til hans sinnis-kraptar þreyttust og 
Þþánkarnir trubluðust. Síðan gekk hann útí sal þann, 
- hvar gestirnir biðu eptir honum, en augu hans voru 
óskær, og ásjánan óhýr, svo hjá öllum uppkom þaraf 
óánægja. Hann varð þess var, þeir urðu sem frá sjer 
numdir, hvað honum þókti miður, þareð hann fann 
að sín sinnisórósemi jókst af þeirra glaðværðarleysi, 
en hann þó ætlaðist til gleði og sorgarljettirs af þeim. 
Snjeri hann svo aptur inní sitt herbergi, leitaði ept- 
ir hugsvölun í brjósti sjer, kom þá hver þánkinn á 
fætur öðrum, og ein umhugsanin fæddi aðra af sjer. 
Tíðin rann burt í þessari dimmu þoku er uppfyllti 
hans hugsjúka sinni, þar til hann um síðir raknaði 
við, upplypti sínu höfði, og sá að vatnið glóaði af 
„sólarlags geislunum. „Svona er, sagði Sigurður, og 
„stundi við undir eins, svona er manneskjunnar 
„leingsti dagur; áður enn vjer lærum að brúka hann, 
„Vitum vjer ei fyrri til enn hann er á enda.“ 

Honum þókti svo ílla farið, að hann var búinn 
að tapa mesta parti af fyrsta deginum, að hann hafði 
einga lyst til að nýta sjer kvöldið, og þegar hann 
hafði, vegna þjenara sinna, þvíngað sig til að sýn- 
ast lystugur, og Vekja þá gleði hjá öðrum, er hann 
sjálfur gat ei haft, ásetti hann að geyma von sina 


= 





til enda tryggur. 25 


til morguns, og gánga til hvílu, til að njóta ásamt 
með erfiðisins og armóðs þrælum blessunar þeirrar, 
sem svefnin með sjer færir. 

Hann reis snemma upp annan morguninn, og 
ætlaði þá að vera sæll. Ljet hann því festa tilskip- 
an uppá hallardyrnar, í hverri skipað var: „að hver 
helzt, sem í níu daga ljeti sig sjá í konúngsins nær- 
„Veru með ógleðisvip, eða sýndi nokkurt merki á sjer 
„til óánægju eða sorgar, skyldi æfinlega útlægur úr 
„Grænagarði.“ 

Þessi tilskipan spurðist strax um öll herbergi í 
höllinni, og í öllum gángrúmum aldingarðsins. Öll 
gleði flaug þarmeð burt, og þeir, sem áður dönsuðu 
á sljettunum, eða súngu í forsælunni, urðu strax á- 
hyggjufullir, hvernig þeir kynnu svo koma útliti sínu 
„og augnatilliti fyrir, að Sigurður konúngur gæti ekki 
aðfundið eða merkt neitt, er verðskuldaði þá útrekn- 
íngu, sem hann hafði hótað. 

Sigurður konúngur fann þá, að hvert eitt andlit 
var brotið í fellingar til að sýnast brosleitt, en sá 
útvortis hýrleiki gat ei dulið að innvortis var áhyggja, 
ótti og tilgjörð. Hann var sjálfur vinalegur og alti- 
legur við ástvini sína, en þeir þorðu ei að tala neitt, 
nema með stærstu varkárni, til þess þeir ljetu ei 
bera á neinni sorg eða misþykkju, Hann stakk 
uppá allskyns gamansemi, sem einginn hafði neitt á 
móti, þareð mótmæli hefðu kunnað að virðast óá- 
nægjumerki, en hirðfólkið gaf sig ekkert að því, 
heldur ljet sjer einasta annt um vera að koma sjer - 
í mjúkinn hjá konúnginum með gleðiteiknum og galsa 
háreysti. Hann færði eitt og annað skemtilegt í tal, 
en honum var ei svarað með öðru enn kalda gamni 
og tilgjörðarhlátri, svo að þegar hann var búinn að 
leita allra bragða til að uppörfa þá að vera mál- 
hreifa, glaðsinna og eginlega, komst hann að raun 


fj 


26 V. Einginn dagur - 


um hversu ónýt hans skipan hafði verið, og leið svo 
sá dagur burt með ógeði og eptirsjón, að Sigurði 
hafði mistekizt. Loksins gjörði hann enda á ótta og 
hræðslu gesta sinna og læsti sig inni í svefnher- 
bergi sínu til að yfirvega og upphugsa önnur meðöl, 
að verða viss um lukku og ánægju nærsta daginn. 
Hann kastaði sjer uppí sængina, og augun luktust 
aptur; en naumast var haún fallinn í svefn, fyr enn 
honum syndist að slotið og aldingarðurinn væru í 
einu flóði, og hann vaknaði við vondan draum, eins 
og þeir, sem hugsa þeir sjeu að brjótast um, og 
- leita allra bragða að þeir drukkni ekki. Hann lagði 
sig aptur til svefns, og hindraðist í sinni ró, af því 
honum syndist að fjandmenmirnir væru að æða inní 
ríkið, þá brauzt hann um til að fara á fætur, eins 
og opt skeður í draumi, en gat það ekki, hann hugs- 
aði að svikarar hefðu selt sig í óvinanna hendur, 
Þaraf varð því stærri ángist hans í svefninum, svo 
hann af viðbjóð og ofboði datt fram úr rúminu. 
Dagur ljómaði, og vegna-þess hann hafði þá 
einga. von um að geta sofið leingur í þeirri óró, sem 
hann var í, klæddist hann; flóðið, óvinanna árásir 
og drottins svikin voru svo rík fyrir hans hugskots- 
sjónum, að hann gat ekki slegið þeim úr huga sjer, 
ellegar fellt sig við neitt gaman eða skemtun. Allt 
fyrir það íhugaði hann þetta. tilfelli svo skynsam- 
lega, að smámsaman fyrirleit hann það, álasaði breisk- 
leika sínum og hló að drauminum; en áður enn svo 
lángt var komið, var mikill partur dagsins liðinn. 
Þetta sannfærði hann um það, hversu lítið af mann- 
anna áformi og uppáfindíngum erí þeirra eigin valdi; 
þaraf fór hann að aumkast yfir eymd og hjegóma- 
stollt þessara skepna, sem eiga það undir innbirl- 
ingunni, hvort þær hafa gleði og rósemi ellegar ekki. 
Loksins varð hann fullkomlega sannfærður um, að 


tíl enda tryggur. 27 


ekkert var í þessa hræðslu eða mæðu spunnið, skamm- 
aðist sín fyrir að hafa eyðt tímanum til að vola yfir 
því, sem umliðið var, og hugsaði með sjer, að slík- 
ar hugsanir væru ekki til annars, enn leingja með: 
vondan draum. Með þessum fallegu yfirvegunum 
leið þriðji dagurinn, og Sigurður einsetti sjer enn 
nú einusinni, að verða lukkulegur daginn eptir. 

Konúngurinn hafði þá værustu og beztu nótt, 
sem hann gat óskað sjer, um morguninn var hann 
ljettur á sjer, heill og glaðvær, og allt leit út til að 
dagur þessi yrði mjög ánægjufullur, Konúngurinn 
kom í urtagarðinn, hafði með sjer fjölda af hinu æðsta 
hirðfólki, konum og köllum, og sá ekkertí kríngum 
sig nema yndi og gleði. Hana! sagði hann; þetta 
et rjettur gleðidagur. - Sólargeislarnir stöfuðu gló- 
andi á vatninu, fuglarnir kvökuðu í lundunum, og 
blöðin á trjánum blöktuðu. fyrir hægum blíðvindi. 
Hann gekk úr einu gángrúmi í annað umhugsunar 
og sorgarlaust, þar heyrði hann að úngar stúlkur 
sátu í försælunni, hann fór sjálfur að dansa með 
öðrum til skemtunar á grænum vellinum, en gleði 
og ánægja spratt upp í huga hans, ein eptir aðra; 
hann hafði góða og glaðværa þánka, talaði allt lip- 
urlega og uppbyggilega, allir dáðust að því, og svör- 
uðu honum skarplega, svo tíminn rann fram með 
hægum og þægum straumi, en ekkert sorgarský í 
huganum nje óþægilegt tilfelli gjörði þár á minnsta 
hlje eður hindran. 

Þessi saklausa vellystíng hafði varað heila aykit. 
þegar rjett í einu kom upp kall og þys með skrækj- 
um og hljóðum hjá kvennfólkinu. Hann snjeri sjer 
við, sá að allar hlupu, sem mest þær máttu, og allt 
var á tjá og tundri; úngur krókódill hatði komið 
uppúr vatninu, skreiðst inní garðinn og var að leita 
að einhverju, sem hann gæti gleypt ísig. Sigurður 


28 V. ÆEinginn dagur 


sá hann, þókti miður, að slík andstygðar skepna 
hefði komið til að trufla allri farsældinni. Hann var 
ekki leingi að reka krókódílinn aptur útí vatnið, en 
gat þó ekki feingið af hirðinni að vera kyr á þess- 
um yndislega stað, nje tekið frá kvennfólkinu hræðsl. 
una, sem yfir það var komin.  Einginn hugsaði um 
annað enn þann ógnarlega háska, sem þeir höfðu 
sloppið frá, skarpleikurinn var orðinn sljór og túng- 
urnar bundnar. Nú þóttist Sigurður konúngur ílla 
staddur, hann fór að hugsa útí þau óendanlega mörgu 
tilfelli, sem, svo að segja, liggja í launsátri til að 
spilla mannanna lukka. Þó var honum það hugfró, 
að hann vissi með sjer, að þetta hafði ekki komið 
af hans tilstilli eða yfirsjón, og það væri hægt að 
fyrirbyggja annað eins slis seinna. 

ú ætlaði hann að byggja eptirfylgjandi daga 
"ánægju á fastan grundvöll, apturkallaði þessvegna 
rjettarbótina um refsing yfir þeim, sem „sorgbitnir 
væru, því reynslan hafði kennt honum, að konúng- 
arnir hafa ei svo mikið veldi, að þeir geti rekið ó- 
lundina í útlegð, eða sett huga manns nokkrar skorð- 
ur, heldur finnst ánægja einasta þat hvar frelsið er. 
Hann bauð þess vegna öllum til gleði og skemtun- 
ar, svo eingin þyrfti á sjer að sitja eður þvinga sig 
neitt, en tilsetti verðlaun handa þeim, ;sem daginn 
eptir uppfindi öðrum fremur skemtun og gaman. 
Stór borð í salnum voru þakin með gulli og gim- 
steinum, dýrðlegum fatnaði og dýrgripum, sem allt 
átti að vera þeim til launa, er yfirgeingi aðra í snild 
og ánægjulegri skemtan. 

fyrstunni, þá menn sáu þessi stóru auðæfi og 
prakt, dáðust allir að konúngsins örlæti. Hann þótt- 
ist nú vera Viss um, að þeir feingju hina stærstu 
ánægju með því, að keppast hver við annan í gleð- 
inni; en hindranin kom frá sjálfu þessu sama kappi, 


til enda tryggur. 29 


það óx svo, að það varð að sterkri geðshræringu, 
rak þess vegna burt þá rósemi, hverrar kætin get- 
ur aldrei án verið. Það, sem vjer með ákefð ósk- 


"um oss að fá, kemur líka af stað jafnmikilli hræðslu, 


að vjer kynnum máske að missa það. Með slíkri 
geðshræringu getur glaðværð ekki staðizt. Ef vel á 
að liggja á manni, verður að vera skær og rósam- 
leg værð í sinninu. Hún var ekki hjer, heldur var 
órósemi og kvíði kominn í staðinn. 'Einginn hvorki 
talaði nje gjörði nokkuð, svo að ekki væri auðsjá- 
anlegt á honum, hvað nærri sjer hann tók það, og 
hvað sólginn hann var eptir að allir skyldi dáðst að 
sjer; allir hugsuðu tillaunanna, kvöldu sig til hvers, 
sem þeir gjörðu, hvað ekki getur annað enn mis- 
þóknast; Sigurður mátti með sorg sjá, að launin láu 
allri hirðinni í meira rúmi enn sjálfur hann. 

Því meir, sem á daginn leið, því harðari var 
kýtingurinn allra á milli; þeir, sem sáu að þeir mundu 
verða apturundan, fóru að líta skökku hornauga til 
hinna, og ota mögli með öfundaryrðum. Sigurður 
konúngur sá, að ef hann útbýtti laununum, eptir 
sem hver hafði tilunnið, mundi mörgum þykja mið- 
ur, sem færu þeirra á mis; þareð nú þessi dagur: 
var ætlaður til gleði og velferla, vildi hann eingan 
hrella, en sagði að allir sínir hirðmenn hefðu gjört 
sitt bezta til, og öllum hefði eins tekizt, ljet þá því 
hafa jöfn laun. ú 

Hjer fór öðruvísi enn hann ætlaðist til; þessi 
varkárni espaði þá upp, sem þóttust vera vissir um 
hin stærstu laun. Þeim sveið sárt að vera gjörðir 
jafnir hinum auðvirðilegustu, og þó konúngurinn af 
örlæti sínu gæfi miklu meira, enn þeir hefðu kunn- 
að að vænta sjer, þeim lá það samt í þúngu skapi, 
að þeim hefði ekki verið betur gjört til enn öðrum, 
og þeir gætu ekki hlakkað yfir hinum, sem miður 


30 V. Eingin dagur 


fórst að. Æ! sagði Sigurður konúngur, og dæsti við: 
„svona fer fyrir þeim, sem leita að lukkunni ann- 
„atstaðar enn hjá sjer sjálfum, og ætla sjer að verða 
„farsælir af öðrum.“ Hann vjek sjer þá afsíðis til 
að hugsa um þetta, en á meðan voru hirðmenn hans 
að álasa honum fyrir launa útskiptin, og svo leið 
fimmti dagurinn á enda. 

Strax morguninn eptir fór hann að hugsa um 
hvernig sá dagur ætti að verða lukkulegur, en þareð 
honum hafði svo mistekizt allt hvað hann þángað til 
hafði uppfundið, hugsaði hann með sjer, að bezt 
væri að láta lukkuna ráða fyrir öllum þeim degi, og 
láta hvern skemta sjer eins og hann vildi og gæti. 

Þetta frelsi og sjálfræði útbreiddi gleði um alla 
hirðina, og nú hugsaði konúngurinn, loksins hefði 
hann hitt rjetta aðferð til að vera glaður og lukku- 
legur. Þegar hann var á gángi hingað og þángað 
innanum þann ánægða hóp, sem eingum lögum þurfti 
nú að hlýða, heyrði hann af hendíngu, að einn af 
hirðmönnunum sat útí horni, og talaði þannig við 
sjálfan sig: „og hvað hefur hann þá framyfir okk- 
„ur? hann hefur kannske gjört tvö eða þrjú hreysti- 
„verk; en óhófið, sem hann núna er sokkinní, sýnir 
„áð hann er eingu betri enn við.“ 

Þetta sárnaði Sigurði konúngi því meir, sem 
þessi maður hafði ætíð verið fremstur í flokki að 
smjaðra fyrir honum, og hrósa öllu með stærstu auð- 
mýkt á konúnginum. Í fyrstunni þókti Sigurði svo 
fyrir, að hann ætlaði strax að hefna sín, en hann 
stillti að því leyti bræði sína, að hann einasta fann 
uppá eitthvert skikkanlegt yfirvarp tilað reka þenna 
mann burt úr sinni þjónustu.  Konúnginn kostaði 
þetta nokkurt og ekki stutt innvortis stríð, en eptir 
að hann var búinn að yfirvinna hefndargirni sína, 
varð hann um kvöldið ekki einasta rólegur, heldur 


7 








—. 0 ———— 





til enda tryggur. 31 


líka hafði sæta gleði af því, að hafa breytt vel í 
þessu efni. . á 

Morguninn eptir eymdi af þessari mildi, svo 
hann byrjaði sjöunda daginn með því, að vel lá á 
honum, og hann var hýr í yfirbragði. Ekkert ógæfu- 
legt bar við, og gleðin óx meir og meir, þángað til 


hann tók eptir því, að sú eyk, sem hann sat undir, 


minnti hann á ólánið, þegar hann varð sigraður í kon- 
úngsríkinu Goyam, herlið hans strádrepið eður rek- 
ið á flótta, og hann sjálfur varð alla nóttina að hýma 
undir samkynja eyk og þessi var. Þá vaknaði upp 
fyrir honum allur sá skaði og manntjón, sem hann 
beðið hafði í bardaganum, svívirðíngin, sem hann 
hafði af öllu leiðángrinu, og öll þau ókjör, sem 
þegnar hans urðu þá að þola af fjandmönnum hans, 
hvað allt nú uppfyllti hjarta hans með hrygð. Sig- 
urður konúngur sló samt þessum hugsunum frá sjer, 
og fór að verða glaður af því, í hversu yndælum 
stað hann nú var, þegar öfund þeirra, sem til laun- 
anna höfðu unnið, aptur brauzt út. : Hann bar sig 
með góðu og fortölum að sefa þá óánægðu, en loks- 
ins hlaut hann að taka til myndugleika síns, og skipa 
þeim að tala ekki neitt orð framar um þau laun. 
Áttunda dags morguninn vaknaði Sigurður kon- 
úngur við, að þys og meiri umgángur var í herbergj- 
unum enn vant var. Skömmu eptir var komið til 
hans, og sagt að dóttur hans Hildi væri orðið mik- 
ið íllt. Hann fór þegar á fætur, ljet lækna skoða 
sjúkdóminn, en þeir gáfu litla von um, áð konúngs- 
dótturinni mundi batna. Þar var þá endir á allri 
gleði! frá því augabragði hugsaði hann ei um ann- 
að, enn hvernig sinni elsku dóttur liði, ogvarð þrem- 
ur dögum þareptir að veita henni nábjargirnar. 
Svona liðu þeir dagar, sem Sigurður Blálands 
konúngur, einvaldsherra yfir fjörutíu þjóðum, hann, 


32 Vi. Snilli- og kýmin - yrði. 


2 


sem hafði allt, er menn eptirsækjast, og útskipti auð 
og allsnæktum; svona, segi jeg, liðu þeir dagar, 
sem hann hafði valið sjer til gleði og yndis, til að 
hressa sig á frá þeirri mæðu og. þreytu, sem hann 
hafði af stríði og ríkisstjórninni. Hann eptirljet sögu 
þessa handa þeim, er seinna lifa mundu, til þess að 
eingin manneskja hugsi sjer að hafa í sjálfs“ valdi 
að vera lukkulegur svo leingi, sem einn dag, því 
síður leingur. 


IV. SNILLI- OG KÝMIN- YRÐI. 


Skáld nokkurt kom til herra Bautru með kvæði 
og beiddi hann svo sem vin að segja sjer hans mein- 
íngu. Hannlas það allt til enda, og þegar skáldið 
kom nokkrum dögum seinna að sækja það, sagði 
hann: mjer sýnist kvæðið ver/oflángt. Míkið vel 
gjörðuð þjer, svaraði skáldið, ef þjer vilduð segja 
mjer, hvað jeg ætti að gjöra við það. Það er, svar- 
aði Bautru, að stytta þaðum helming en stýnga hinu 
undir lok. = 


Hann Helgi má vita betur enn jeg, hvað mikil 
vinátta okkar hefur verið; mjer hefur hann opt sagt, 
að hann elski mig eins og bróður: Væri jeg fjand- 
maður hans, þá er jeg viss um að hann gleymdi 
mjer ekki; en nú gleymir hann mjer þó jeg eigi að 
heita vinur hans. 

Íngileif er ekki blind við yfirsjónir og syndir; 
fátt er óstraffanlegt í hennar augum, í hið minnsta 
er það hvorki skarpleiki hennar Þórdísar, nje fríða 
leiki hennar Hallgerðar. Hún er hvorki ánægð með 
sig nje aðra, og hennar túnga er óþreytandi í að 


kenna. Ertú að spyrja að orsökinni ? hún Íngileif 


er farin að eldast, 





VI. Snilli- og kýmin - yrði. 33 


Mælskumanni nokkrum var hrósað, svo Agesi- 
laus konúngur heyrði til, fyrir það, að hann gæti 
gjört lánga ræðu útaf hverju efni, sem hann tæki 
fyrir sig. —Agesilaus svaraði: að þeim skósmið er 
hlegið, sem gjörir lángan skó á lítinn. fót. 


Æ dauði! þegar þú ferðast hjer um, þá gaktú 
fram hjá honum Hermundi, því hann hefur gleði, 
glaum og alls nægtir, en einga mæðu eða sorg. 


Hvað á hann að gjöra í annan heim? . það fer vel 
um :hann hjerna. 


Um sníkjugest nokkurn, sem undir eins var 
bakmálugur, var sagt, að hann lyki aldrei upp munn- 
inum nema öðrum til skaða. 


Dreingir nokkrir mættu kerlíngu, sem rak asna 
á undan sjer. Sæl vertu asna-móðir, sögðu þeir; 
hún svaraði: komið þið. sælir börnin mín! 


Hann Gestur fór hjeðan hálfnakinn og allslaus, 
en er kominn aptur vel uppdubbaður og flugríkur. 
Jeg þekkti hann ekki, svo var hann umbreyttur; 
það var ekki heldur von til, því hann a sig 
ekki sjálfur. 


Það er bágt að koma því saman, að vera hrein: 
skilinn og blíðmáll, þó má hver einn játa um þig, 
Styrkár minn! að þú getur vel skikkað þjer í hvoru- 
tveggju. Þú ert mjer blíðmáll á brjóst, en hrein- 
skilinn á bak. 


Hvað geingur nú að? hann Páll, sem einginn 
hefur getað verið hjá, vegna þess hann var svo há- 
„Varr, og ekki gat þagað meðan hann svaf, því síður 
endrarnær, og hann Petur, sem munnurinn hefur 
aldrei staðið á, tala núna báðir, seint, spart „og í 

3 


34 VI. Snilli- 


hálfum hljóðum. Eru þeir orðnir skynsamari, hóg 
værari eður auðmjúkari? æ nei! í frostum, sem kom 
Í nótt eð var, varð annar hás en hinn heyrnardaufur. 


Þrír eða fjórir nágrannar mínir öfunda mig, en 
svo erlángt frá að mjer þyki það miður, að jeg vildi 
„óska þeir væru fleiri. 


Faðir nokkur vildi vissra orsaka vegna ekki 
hrósa bjónabandinu ofmikið, svo dóttir hans heyrði 
til. Sú sem giptist, sagði hann, gjörir vel, þó gjörir 
sú enn betur, sem er ógipt. Faðir minn góður! 
svaraði dóttirin: jeg vil gjöra vel, en gjöri hver 
önnur betur sem vill. 


Nokkuð stollt verða. menn að halda honum Grím- 
ólfi til góða, því hann setur sig svo vel til, og sýn- 
ir á svip sínum svo mikla speki, að líklegt er fáir 
muni hans makar. Ení dag hefur allt það, sem jeg 
hef heyrt til hans einasta verið, að hann hefur beðið 

eptir því, sem aðrir sögðu, til þess annaðhvort að 
jánka það spekingslega, ellegar með sjervitsku að 
vinda útúr því. „ Er Grímólfur sá spekingur, sem 
hann þykist, eða er hann ekki? jeg ætla að trúa orð- 
um hans. 


Steinólfur slær allri sinni áhyggju og forsjón á 
frest til á morgun. Á morgun ætlar hann að yðrast 
og umvendast, á morgun gjöra sjer vini, á morgun 
gæta sín fyrir óvinum sínum, og á morgun verða 
yðinn. og sparsamur. Hann er ekki heimskíngi nema 
í dag. 





Eg þekki hann Hrapp, sem talar svo mikið um: 
sin hreystiverk, hvemig hann hafi fellt þenna, lú- 
barið hinn, brotið tönnurnar úr einum, og gefið öðr- 





| 


og kýmin - yrði. 85 


um glóðarauga. Hrappur telur þar upp allt, hvað 
hann hefur sjálfur orðið fyrir. 





Stúlka nokkur kvartaði mikið yfir lýgi og álasi. 
sem geingi fjöllunum hærra í veröldinni, og sagði 
til dæmis, því hefði verið logið uppá sig, hún herði 
átt sex börn í lausaleik. Maður, sem við var, tók 
strax Í taumana með henni, og sagði það væri ekki 
ofsögum sagt af því, hvað lýgið fólk væri, því ekki 
væri að trúa nema helmníngum af því sem skraf- 
að væri. 


Þú vilt, Íngunn! að jeg hrósi þjer. Taktú þá 
orð mín vel, því jeg tala ekki í þeirri veru að hræsna 
fyrir þjer. Þú ert eins hógvær og sjó-deyða, og 
eins trúföst, sem meðbyr. 


Þorgrímur slær skuldinni uppá slæmt minni, sem 
hann hafi, þegar hann heldur ekki það, sem hann 
lofar. Já, því trúi jeg vel það sje slæmt, því hann 
gleymir aldrei. að hefna sín. . 


Hún Matthildur hlær opt, og heldur þá hend- 
inni fyrir munninn á sjer. Hvers vegna ætli hún 
gjöri það? hún bæði heldur fyrir svörtu tönnurnar í 
munninum, svo. þær sjáist ekki, og líka sýnir hring- 
inn á hendinni á sjer. 


Drykkjusvínið hann Önudur hefur allar höfuð- 
skepnurnar meir aðskildar hjá sjer, enn flestir aðrir: 
eldinn í augunum, mold í höfðinu, vatn í búknum 
og lopt í peníngapýngjunni. á 


VIL UM HALASTJÖRNUR. 


Í kvöld kom jeg nokkuð seinna, enn jeg á vanda 
til inní báðstofuna, heyrði jeg þá að eldstu börnin 
og fólkið voru mikið að tala um halastjörnur, lagði 

á ; ð“ 


36 VILL Um halastjörnur. 


sitt til hver, hvað hann hefði heyrt eða ímyndaði 
sjer, var sumt, eins og nærri má geta, ekki hið 
markverðasta, en lærimeistarinn í samsætinu var þó 
einkum gömul, minnug kona, „sem sagði frá 
hvað móðir sín hefði sagt sjer eptir móður 
sinni um híminteiknið stóra í hennar tíð, um 
hvert enn eru sálmar til allvíða. Hún var líka 
fróð og tölug um öll þau ósköp, sem þar á 
eptir hefðu komið: að kýr hefði átt kálf með 6 fót- 
um, að kona hefði verið brend í Strandasýslu, mað- 
ur hefði stolið undir Jökli, Hekla hefði gosið eldi, 
harðindi komið og stóra bólan þar ofaná. Tilheyr- 
endurnir hlýddu forviða á, einkum af því líka að 
sunnudags guðspjallið um teikn á sólu og túngli, sem 
útleggjast á á morgnn, kom í tal með, svo Magnús 
litli einnsaman var sá, sem eitthvað hafði móti 
þessari hræðslu, en hann komst varla upp með 
eitt orð, því allir álitu það guðleysi, að efast um 
að slik sýnileg guðs reiðiteikn hefðu ei neitt sjer- 
legt að boða. Strax og jeg kom að, var það fyrsta 
að Magnús, sem ekki var sannfærður af hinna allra 
mótsögnum, en gat þó ei komið þaunkum sínum í 
sannfærandi orð, spurði mig: hvort halastjörnur boð- 
uðu: sjerlegt guðs straff. 

Prestur. Hvað sýnist þjer stríða á móti því 
að svo sje? 

Macmús. Þareð mestur partur allra þeirra, sem 
á jörðunni búa sjá halastjörnuna undir eins. svo yrði 
hún að boða þeim öllum ólukku; en sögurnar geta 
ei um það, heldur er friður í einu landi þó stríð sje 
í öðru, árgæðska í einum stað þó hallæri sje annar- 
„staðar, og þó einhver konúngur deyi í nokkru ríki, 
þá kann annarstaðar konúngsefni að fæðast. 

PRESTUR. Satt og rjett er það; sögurnar sýna 


VIL. Um halastjörnur. BT 


líka, að opt hefur eitthvað lukkulegt borið við, eptir 
að halastjarna hefur komið í ljós, og jeg-hef ein- 
hversstaðar lesið, -að slík stjarna hafi sjest rjett 
skömmu áður enn frelsari vor fæddist í þenna“ 
heim. En, Lýður litli! manstu ekki til hvað jeg sagði 
þjer einusinni í haust um reikandi stjörnur? 

LÝÐUR. Þjer sögðuð þær væru jarðir, og að 
vor jörð og túnglið væru allteins reikandi stjörnur, 
sem í hinum jörðunum væru útlits eins og oss sýn- 
ast himintúnglin; allar gángi þær sifeldlega á viss- 
um afskömtuðum tíðum kringum sólina, og væru 
tvennslags, plánetur (jarðstjörnur) eða kómetur, en 
kómeta væri eptir orðinu stjarna með hári, „það. er 
halastjarna. 

prEsTurs Rjett er það. En getur þú, Magnús 
litli! sagt mjer rök til að halastjörnur sjeu. jarðir ?. 

maGnús. Já því þær eru stöðugir, varanlegir 
hnettir, gánga kríngum sólina í aflaungum hring, 
sem er miklu leingri enn hann er breiðurtil, en þó 
eptir sömu hræríngarreglum eins og pláneturnar, 
sem líka eru jarðir. 

PRESTUR. Svo er það. Því þær fara ýmist fjær 
eður nær sólunni, og hafa skyn. og birtu af henni, 
því sú hliðin, sem veit að sólunni er björt, én hinn 
helmingurinn dymmur, eins og allir sjá á túnglinu, 
og hæglega sást á halastjörnunni 1744. Sú hala- 
stjarna, sem 1450 gekk milli jarðarinnar og túngls- 
ins, bar skugga á það, þá það var í fyllingu, það er 
formyrkaði það, og sýndi þar með að hún var dymm- 
ur, ógagnsær hlutur, sem hafði birtu sína af sólunni. 
Halastjarnan, sem sást 1770 var ei leingra frá jörð- 
unni enn túnglið er, gjörði samt einga umbreytingu 
á flóði eða fjöru; þar á mót var sú, sem 1590 sást, 
80 millíónir þíngmannaleiða frá sólunni, vil jeg samt 
ekki tala um þær, sem einasta sjást með sjónpíp- 


38 MII. Um halastjörnur. 


um.  Halastjörnurnar gánga með öðrum himintúngl - 
um frá austri til vesturs daglega, renna upp og nið- 
ur með sömu stjörnum, við hverjar þær ber, og 
þekkjast þaraf hæglega frá öllum loptsjónum, t. d. 
rosabaugum, tvísólum, eldhnöttum og mörgu öðru, 
sem finnst skírt umtalað í Ísl. lærd. lista fjelags rita 
3. b. Þessar jarðir, það er halastjörnurnar, hafa 
svo vissan, og afmarkaðan gáng, að lærðir menn 
geta: reiknað hvenær þær komi aptur á sama sfað, 
og þannig hafa þeir reiknað gáng hjerum 80 hala- 
stjarna, sem sjest hafa síðan 837. Halley, mikill 
stjörnuspekingur í Einglandi, reiknaði þær manna 
fyrstur fyrir 100 árum, og þá þegar 24 af þeim. Hann 
sagði líka fyrir, að halastjarnan sem sást 1682 mundi 
aptur koma 1759, og munaði einum mánuði í reikn- 
íngi hans, hvar til stjörnuspekingar hafa síðan 
sagt orsökina, svo að raunar skeikaði ekki reikn- 
íngur hans í hinu allra minnsta. 

Macnús.. Vita menn þá nær von er aptur á þess- 
um. 80 halastjörnum ? 

Presmur. Já! og þegar einhver sjest hjer ept- 
ir nokkra stund, er orðið hægt að reikna hennar 
gáng, þó eru nokkur atvik, sem geta um lítinn tíma 
dregið hennar tilkomu, hver líka má reikna. 

GuÐuunnur. Getið þjer, faðir minn góður! sagt 
okkur hvað. lángur tími er á milli þess, að hala- 
stjarnan hverfar, og til þess hún sjest næst aptur? 

PersTur. Það er ýmist, því þó þær allar gángi 
eptir sömu reglum, þá er samt stór munur á hverr- 
ar einnar ferð af þeim. Jeg skal, til dæmis, segja 
ykkur hvað leingi ein ferð hverrar af 7 halastjörn- 
um varir kríngum sólina, og er þá ein slík ferð 
hverrar fyrir sig eitt hennar ár, eins og hver ferð 
jarðar vorrar kringum sólina, er eitt vort á. 

Halastjarnan, sem sást 1684 þarf 50 vor ár. 


Nn 


VII. Um halastjörnur. 39 





Ar AR 
a ti AÐ 

TOT DÓ 
— a 
a TR 
in 1680  — 575. — 





Línur. það veit jeg að einginn okkarlifir svo 
leingi, að hann sjái hana. En veit nokkur maður 
hvað margar halastjörnur eru til? 

Prestur. Nei! en líklegt er að stór fjöldi sje 
til af þeim; því vjer sjáum einasta þær af þeim, 
sem koma nærri vegi vorrar jarðar. Hver ein stjarna 
er sól, sem svo að segja stendur kyr, gefur af sjer 
ljós og birtu, og hefur að líkindum hver ein margar 
jarðir, sem kríngum hana gánga, má þetta með öll- 
um rjetti kallast þeirrar sólarkerfi eður heimskerfi. 
Þessar jarðir fá birtn hver af sinni sól, þar sem hún 
á þær skín, og sýnast því frá næstu jörðum bjartar 
að nokkru leiti, eins og væru þær stjörnur, en vegna 
þess þær eru sífeldlega á ferð kríngum sína sól, þá 
kallast þær reikandi stjörnur. Þessar reikandi stjörn- 
ur eru tvennslags, svo sem hann Lýður litli sagði 
áðan, aðrar sem fara í aflaungum baug, eins og spor= 
askja sje eður eggmynd, og komast aldrei svo lángt 
frá sólunni, að svari mörgum þeim bilum, sem er 
millum sólarinnar og þeirrar sömu jarðar, þegar bil- 
ið er sem minnst, þessar heita plánetur, og meðal 
þeirra eru jörð vor, kvöld - eða morgun-stjarna (því 
sama er sú plánetan) og 5 aðrar, sem menn enn þá 
þekkja. Hinar fara í miklu leingri og mjórri bug 
kríngum sólina, komast á ferð sinni mikið leingra 
frá henni, og kallast halastjörnur. Gætum nú að, 
hvað lángt bil er millum hverrar plánetu (eður jarð- 
ar) í okkar sólarkerfi, þá má að líkindum ráða hvað 
Margar Kalastjörnur þar gætu haft nóg rúm. — Frá 


v 


40 ; VII. Um halastjörnur. 


1770 til 1785 hafa fundizt 16 nýjar halastjörnur, hverj- 
ar allar, og líka allar sem áður hafa verið útreiknaðar, 
að einum 2 fráteknum, hafa verið nær sólunni, þegar 
þær hafa komið henni næst, enn plánetan Mars, og er 
þó Mars næsta pláneta við jörðvora Milli plánetanna 
Mars og Júpíter eru lö millíónir og 200 þúsundir þíng- 
mannaleiða (5 mílur í hverri), og aptur milli Júpíters og 
Satúrns enn leingra, nefnil. IS millíónir og 200 þúsundir 
þingmannaleiða, þá er líklegt, að í því ógnar plátsi sje 
mörg ein halastjarna, sem vjer ei verðum varir við, og 
geti hún samt verið stærri enn vor jörð, þegar vjer ein- 
asta aðgætum, að Júpíter sýnist oss eins. og lítil stjarna, 
vegna þess hann er svo fjærri oss, er hann samt svo 
stór pláneta, að hún gæti verið efni í 1500 eins stórar 
jarðir og vor jörð er, en þykkt vorrar jarðar er 344 
þíngmannaleiðir. Lærði stjörnuspekíngurinn Lam- 
bert, (sem er: sálaður hér um fyrir 20 árum) hefur 
reiknað, að í þessum fyr tiltekna geim innan Sa- 
lúrns vebanda, geti 54 billíón! halastjörnur haft 
nóg rúm, svo eingin sje annari til baga. Nú er þó 
plánetan Úranus, sem 1781 sást í fyrsta sinni, 35 
mill., 304 þúsund 208 þíngmannaleiðum utar, það er, 
leingra frá sólunni, enn Satúrnus, og hver veit hvað 
lángt frá sólunni plánetur enn kunna að finnast, og 
hvað lángt bil aptur sje þaðan til sólar í næsta heims- 
kerfi. Sögurnar geta um meir enn 400 ýmsar hala- 
stjörnur, sem sjest hafa kíkirslaust, þángað til fyr- 
ir 150 árum, en síðan sjónpípur hafa uppfundizt, eru 
þær farnar að sjást miklu fleiri. Þó er stór fjöldi 
þeirra, sem að líkindum hafa, á himninum og sýni- 
legar verið, en samt ei sjest, af því þær hafa verið 
fyrir ofan sjóndeildarhrínginn um daga, hvað eð sann- 
ast af því, að 60 árum fyrir Krists fæðingu varð sól- 





1) Eiu Billíón (tví-millíón) er þúsund millíónir, eður þú- 
sundsinnum þúsund þúsundir. 








VIL Um halastjörnur. 41 


ar formirkvan, sást þá á meðan á henni stóð, hala- 
stjarna skamt frá sólunni, sem án þeirrar formirkv- 
anar ekki hefði sjest. Margar halastjörnur hafa get- 
að verið sýnilegar, og þó. ei sjest vegna skýja, þoku, 
eður jafnvel athugaleysis stjörnuspekínganna, því 
fleira verður sá var, sem með athygli ransakar, enn 
hinn, sem ekki gjörir sjer far af því að leita hlut- 
inn. upp. Dæmi uppá það er, að þá menn 1759 voru 
að skygnast nákvæmlega eptir halastjörnunni, sem 
sjest hafði 1682, fundu þeir 7 aðrar á fáum árum, 
og 1760 þann 11. Febr. sáust 2 halastjörnur í einu. 

LýÐur. En hvernig eru halastjörnurnar útlits ? 
eru þær eins skærar og pláneturnar? 

Paesrur. Í sjónpípu sýnist halastjarnan flekk- 
ótt og loðin, optast með þoku í kríng, en eins og 
kjarni eða hnöttur sje í miðjunni. Sumra þeirra skyn 
er dauft með þokuleitum hala, aðrar hafa skært skyn 
með björtum glansandi hala. —Halinn snýr ætíð frá 
sólunni, hvort sem halastjarnan er á ferð til eða frá 
henni, stærstur er hann þegar stjarnan er næst sól- 
unni, en skærastur næst sjálfri stjörnunni og svo 
þunnur, að almennilegar himinstjörnur sjást í gegn- 
um hann. 

magnús. Er halinn þá mjög lángur? 

PRESTUR. Misjafnter það, eptir því, sem hala- 
stjarnan sjálf er stór eða lítil, er nærri sólunni og 
jörðunni eða fjærri þeim, og líka eptir því á hverja 
hliðina vjer eigum til að líta. Stunðum er hann svo 
lángur, að hann sýnist að ná frá því hæst á himni, 
til ofanað því, sem ber lægst við jörð, er það mikið 
prýðilegt á að líta, og skýtur halinn sjer því leingra 
út, sem leingra er frá stjörnunni, hvers vegna þeir 
gömlu kölluðu það hár, en í vankunnáttu tíðunum 
kölluðu menn það sóp og reiðivönd Guðs. Þú veitst, 
Magnús litli! úr Justíno þinum, að hann skrifar sú 


42 VII. Um halastjörnur. 


halastjarna, sem sást þegar Mithriðates konúngur 
kom til, það er 130 árum fyrir Krists fæðingu, hafi 
verið svo stór, að sýnst hafi eins og allur himininn 
væri í einn báli. Hali stjörnunnar, sem sást 1618, 
og um hverja hjer í Íslandi voru orktir nokkrir sálm- 
ar, skein yfir meir enn helming himinsins; sunnar- 
lega í Norðurálfunni (því þar ber meira á halastjörn- 
um enn hjer norðarlega) skein hali stjörnunnar 1680, 
sem hún Hallgerður var áðan að segja ykkur frá, 
yfir hálfan himininn, og halinn á þeirri, sem sást 
1744, hver þó var ei nærri svo stór, sem á þeim er 
jeg fyr nefndi, var mældur að vera 1 millíón og 400 
þúsund þíngmannaleiðir. 

cuÐuuNDur. „Hvað leingi er slík halastjarna 
vön að sjást í einu? 

PRESTUR. Það er misjafnt eptir sem stjörnunn=- 
ar gángur er. Af eingri halastjörnu vita menn, sem 
hafi sjest yfir eitt missiri. halastjarnan, sem sást 
1769,-0g sem jeg hjer í landi sýndi nokkrum, sást 
í 4 mánuði. Hali hennar reiknaðist 8 millíónir þíng- 
mannaleiða, en ekki sýndist hann með beru auga 
ofsalángur. 

týpur. Er hjá þeim, sem í halastjörnum búa 
kynnu, vetur og sumar eins og hjá okkur hjer á 
jörðunni? 

PRETUR. (Guð hefur tilbúið sínar skapaðar skepn- 
ur uppá svo ýmislegan máta, og hefur valið þau 
hentugustu meðöl, til að koma sínum allra bezta á- 
setníngi fram hjá þeim öllum, svo að vjer skiljum 
minnst í þvi, eigum því hvorki að efast um hans 
gæðsku, mátt nje speki í að gjöra allt hið bezta, 
hann sá líka í öndverðu allt hvað hann hafði skap- 
að, og þá var það harla gott. Það er því ekki von 
vjer skiljum hvernig halastjörnum er varið, þegar 
vjer ei skiljum svo ótal margt, sem vjer daglega 


VII. Um halastjörnur. 43 


höfum handa á meðal. t. d. stóra halastjarnan 1680, 
sem tal þetta reis útaf, kom 166 sinnum nær sól- 
unni, og reyndi hennar hita 28 þúsund sinnum meir 
enn jörðin, það er: að hún varð 2000 sinnum heitari 
enn glóandi járnmillti er, ef hún hefur verið eins 
meðtækileg fyrir hitá, sem það; aptur á mót má 
nærri geta hvaða kuldi í henni má vera, og hvað 
lítil birta, þegar hún er leingst frá sólunni, þar hún 
yfir 280 ár er að fjarlægjast sólina meir og meir. 
Nokkuð má ráða hvað stór umbreyting verði á hala- 
stjörnunum við það þær nálgast sólima, því þá vex 
hali þeirra mjög og þær eru þá í sífeldri þoku; en 
hvað skal þá segja um halastjörnuna, sem sást 1779, 
í hverri eitt ár er 19009 vor ár, og sem fer 11 sinn- 
um leingra burt frá sólunni enn Úranus, hver þó er 
19 sinnum fjær henni enn vor jörð, samt er þessi 3 
millíónir, 784 þúsund þíngmannaleiðir frá sólunni. 
Til eru þær halastjörnur, sem eru halalausar, en þær 
þekkjast af gánginum, sem öðruvísi enn plánetanna, 
og þær fara líka leingra til norðurs eða suðurs enn 
plánetur. Af þeim fjórúm nýju halastjörnum, sem 
fundust á minna enn einu ári frá 18. Októbr. 1780 
til 9. Októbr. 1781, sást eingin með berum augum, 
en einasta á tveimur þeirra sást hali. 

Af þessu öllu sjáið þið þá, börnin góð! að hala- 
stjörnurnar eru partar af heiminum, hvern guð í önd- 
„verðu skapaði, og þá setti hverjum hans parti, 
hverjum einum jarðarhnetti, sín lög og sinn gáng, 
sem þeir ætíð síðan hafa og halda munn, þárngað til 
þeim alvísa, algóða og almáttuga herra kynni þókn- 
ast með einu sínu orði að umbreyta þessu öllu, eða 
nokkru. Halastjörnurnar, eins vel, sem allur  him- 
„ msins her, útbreiða hans dýrð, sýna hans almætti 
og speki, og það að vor jörð er ei meira enn dupt- 
korn í metaskálinni, þó virðist hann blessaður, að 


dd VIL. Um halastjörnur. 


hafa umsjón fyrir þessu dupti, fyrir þessa duptkorns 
innbyggjendum, sem erum vjer mennirnir. Hefjum 
því upp vor augu, eins og spámaðurinn að orði kemst 
Esa. 40, 26. „Hefjum því upp vor augu, og sjáum 
hver svo mikla hluti hefur gjört, leiðir allan þenna 
her út, og nefnir þá alla (sem í honum eru) með 
nafni! hans kraptur og máttur er stór, svo ekki 
einn þeirra brestur,. Að hugsa halastjarnanna gáng- 
ur boði ólukku, er fásinna, þeirra gángur"er af skap- 
aranum eins skorðaður, og hverrar annarar réikandi 
stjörnu, og það er sama tilhæfi til að halastjarna 
boði ókomna hluti, eins og að þjófur steli, sótt gángi, 
eður íllviðri komi, af því túnglið sjáist einhverntíma 
í hádegisstað á öllum vetrinum; og jeg legs það að 
jöfnu, að halastjarnan, sem sást 1680, bafi boðað 
að þjófur stal sjer til heingíngar skömmu seinna, 
eins og það var fyrir halastjörnunni, og boðaði hana, 
að annar þjófur kann hafa stolið einhverju. skömmu 
á undan.  Himintúnglin hafa öll sinn afskamtaðan 
gáng, eins og jeg strax sagði, því, „guð er sá, sem 
gjört hefur stjörnurnar á himninum, hann gjörir dá- 
samlega hluti, sem einginn getur útgrundað, og ó- 
teljandi kraptaverk,, Job. 9, 9. 10. En syndir vorar 
og ránglæti eru þau, sem vissast og óefanlega boða 
oss ólukku og guðs straff. Það er gamalt boðorð, 
„að menn ekki eigi að hræðast himinteiknin“, Jer. 10, 
2. hefur samt aldrei verið apturkallað. Sú yðran, 
sem kemur af hræðslu fyrir himintúnglunum er 
Sjaldan lánggæð; hún er opt áþekk skipmanna yðrun, 
er hefur orð fyrir að vera mjög bráð og heit meðan 
háskinn yfir stendur, en vera gleymd þegar sjór og 
vindur aptur leika í lyndi.  Vanvitrir menn hugsa 
lítið útí guðs dásemdarverk á meðan ekkert ábjátar, 
hlæja að þeim, sem eyða tíma og ómaki til þess að 
yfirvega þau, en sjálfir þeir hafa mestu virðingu 








VII  Bænar aðferð. 45. 


fyrir spásagnarfólki, kunnáttumönnum og sjervitr- 
ingum, sem með vissum leyndardómssvip, tilgjörðar- 
legu augnaráði, undirfurðuhætti, stunum, dæsum og 
dylgjum, uppæsa einfaldra eptirvæntingu, tala við 
þá eptir geði þeirra, og inntaka einfeldninganna inn- 
birlíngu,, en þegar eitthvað fásjeð tilber, svo sem 
þá stór sólarformyrkvan, halastjarna, mikill himin- 
roðmi, eða þvíumlíkt sjest, blikna upp, tala um ekk- 
ert annað enn dómadag, stríð, drepsótt og guðs 
syndastraff, en strax, sem það er hjáliðið, lifa og 
láta í glaum og gjálífi, í dreggjum hrekkvísinnar, 
eins eptir sem áður.  Meti hver slíka yðrun eptir 
sem hann finnur fyrir rjettast, en jeg hef lært að 
guð eigi að prísast með góðum verkum, með því að 
lifa hreinferðuglega, guðlega og spaklega í heimi 
þessum, og með því að yfirvega verkin. drottins og 
Vegsama hann fyrir þau. Þau vitna um hans dýrð 
og gæðsku. „Lofið hann, — segir Davíð sálm. 148, 
3— 6. Lofið hann sól og túngl! lotið hann allar 
skært skínandi stjörnur!  Lofið hann þjer hæstu 
himnar! lofið hann skýin í loptinu! vegsamið dýrð 
drottins! því hann skipaði, og strax var það allt 
"skapað. Hann skorðaði það, að það ætíð skyldi vera 
innan sinna takmarka; hann setti því lög, sem það 
aldrei yfirtreður,. 


VIII. 
Hafið gát á yður og biðjið, ætið nær hjer getið 
því viðkomið, svo þjer mættuð verðugir álítast að 
sleppa hjá því, sem fram mun koma og að verða 
Messíasar handgeingnir þjendrar Lúe. 21, 36. 


Út af þessari epirtektaverðu grein ásetti jeg 
Mjer að tala við börn mín í kvöld um bænar aðferð- 
ina og það, sem vjer ætlum okkur með bæninni að 
geta afrekað, en þar jeg nýlega hafði lesið fallegt 


46 VII. Bænar aðferð. 


samtal unr sama efni, ljet jeg mjer nægja að brýna 
það fyrir þeim. Faðir hans Guðlaugs litla hafði gefið 
honum kver, á því voru ýmsir góðir lærdómar handa 
börnum, og samvaldar fallegar ritningargreinir. Guð- 
laugi þótti vænt um bókina, og var strax fyrsta dag- 
inn búinn að lesa mikið af henni. Meðal annara 
fann hann þessa ritníngargrein: 

Drottinn er nálægur öllum þeim, sem ákalla hann, 
hann er ljá öllum þeim, sem sannarlega ákalla 
hann. Hann gjörir það, sem þeir guðhræddu !gírn- 
ast, hann heyrir þeirra kall, og hjálpar þeim. Sálm. 
145, 18. 19. 

Útí þessa ritníngargrein fór Guðlaugur að hugsa, 
og þótti hún mjög eptirtektaverð; hann fjell í þánka, 
studdi hönd undir kinn, og hugsaði með sjálfum 
sjer: „jeg er guðhræddur, jeg bið á hverjum degi, 
„og þó gjörir guð minn góður ekki allt hvað jeg 
„girnist. Það er ekki meir enn mánuður síðan hún 
. „amma mín sæl var sjúk, eg var í heila 2 daga sí- 
„feldlega að biðja, og þó tók guð minn góður hana 
„frá mjer.“ “Faðir hans kom í þessu að honum, og 
sá að Guðlaugur var í djúpum þaunkum, þaraf reis 
eptirfylgjandi samtal milli feðganna: 

FAÐIRINN. Því ertú svo stúrinn Guðlaugur minn? 
kannske þjer líki ekki bókin þín? 

GUÐLAUGUR. Ójú, faðir minn góður! mikið vel. 

FAÐIRINN. Jeg sje þó að þjer þykir eitthvað að? 

GUÐLAUGUR. Jeg fann hjerna ritníngargrein, 
sem jeg skil ekki. 

v ráðirinn. Hvernig hljóðar hún? 

GUÐLAUGuR. Guð gjörir það, sem þeir guð- 
hræddu girnast. 

FAÐIRINN. Hvað þykir þjer óskiljanlegt í því? 

GUÐLAUGUR. Jeg bið líka, og þó gjörir guð 
ekki allt, sem jeg girtist. 








VIII, Bænar aðferð 47 


FAÐIRINN. Það er sjerlegt! jeg fyrir mitt leiti 
fæ af guði allt, sem jeg bið um. Hvað hefur þú þá 
beðið um, sem guð hefur ekki viljað gefa þjer? 

GUuÐLAUGUR. Að hún amma mín sæl mætti lifa. 

FAÐIRINN. Hvernig baðstú þá? 

cuÐLaucur. Jeg las á enda allar Bórðarbænir, 
sem hann föðurbróðir minn hafði gefið mjer. 
FAÐIRINN. Er þarí nokkur bæn fyrir sjúkri 
ömmu ? R 

GUÐLAUGUR. Nei. 

FAÐIRINN. Þegar þú vilt fara út að leika þjer, 
og biður mig um að lofa þjer það, ætlar þú þá að 
lesa upp fyrir mjer það góða óska brjef, sem hann 
lærimeistari þinn skrifaði handa þjer á dögunum? 

GUÐLAUGUR. (brosandi) nei. 

FAÐIRINN. því ekki? 

GUÐLAUGUR.  Þareð í því stendur ókkart um, 
að fá að fara út til að leika sjer. 

FAÐIRINN. því vildir þú þá fara að lesa út 
bænabókina þína fyrir guði, þegar þú ætlaðir að 
biðja fyrir henni ömmu þinni sælu, þareð ekkert 
var í bókinni, sem heyrði til því efni? 

GUÐBAUGUR. (hugsar sig nokkuð um) Já; nú skil 
jeg, hvað mjer hefur orðið á. Jeg hefði átt að láta 
hann lærimeistara minn gjöra bæn handa mjer fyrir 
henni ömmu minni, þegar hún lá. Jeg hefði átt að 
lesa hana upp margsinnis á dag, þá hefði guð minn 
góður ekki tekið hana ömmu mína sælu frá mjer 
(hann fer að gráta). 

FAÐIRINN. En þegar þú biður mig að lofa þjer 
að fara út að leika þjer, hver gjörir þá bænina handa 
þjer um það? 

GUÐLAUGUR. Einginn. 

FAÐIRINN. Hvernig getur þú þá beðið, þegar 
einginn gjörir bænina handa þjer? 


48 VIII. Bænar aðferð. 


GUÐLAUGUR. Jegtala eins og mjer býr í brjósti. 
Jeg veit að þjer erað góður við mig, faðir minn! og 
þjer takið það ekki ílla upp fyrir mjer, þó orðin 
sjeu ekki alltjafnt vel löguð. 

FAÐIRINN. Hvað ætli þú segðir þá, þegar þú 
vildir biðja mig, að lofa þjer að fara út að leika þjer? 

GUÐLAUGUR. Faðir minn góður! það erofurgott.veð- 
urí dag; lofið þjer mjer, áð fara uppá túnbrekkuna; 
jeg skal vera skikkanlegur; jeg skal ekki fara 
leingra, og vera ekki leingur í burtu, enn þjer lofið 
mjer. 

PAÐIRINN. Heldur þú jeg muni veita þjer þá bæn? 

GupLaucur. Ójá! það heldjeg; nema þjer hefð- 
uð einhverjar sjerlegar orsakir til að láta mig vera 
heima. 

FAÐIRINN. Heldur þú að guð þinn góður elski 
þig eins mikið og jeg“? - á 

GUÐLAUGUR. Jeg held hann elski mig enn meir, 
því þjer hafið sagt mjer, að allt það góða, sem þjer 
gjörið mjer, komi frá honum, og hann muni hafa 
umhyggju fyrir mjer, þó þjer dæuð frá mjer. 

FAÐIRINN. Það er aldeilis rjett! gættú að aug- 
unum, eyrunum og öllum limum á þjer, „það allt 
hefur hann gefið þjer, þó ekki hafir þú beðið hann 
um það. Það getur ei annað. verið enn hann. elski 
þig mikið. Því þorir þú þá ekki að tala við hann 
það, sem þjer leikur hugur á? 

GUÐLAUGUR. Því hann er svo stór og voldugur 
herra. í 

FAÐIRINN. — Satt er það. En ef konúngurinn 
okkar væri faðir þinn, ætli þú mundir ekki eins 
tala við hann, eins og þú nú talar við mig? 

GUÐLAUGUR. Jeg held það. 

FAÐIRINN: Skoðaðu þá! guð er líka þinn faðir. 


VIII. Bænar aðferð. 49 


Þegar þú les þá bæn, sem hann hefur-kennt okkur, 
þá lætur hann okkur kalla sig föður okkar. 
Gupraucur. Hana þá! jeg skal hjer eptir tala 


"við guð, eins og jeg er vanur að tala við yður. 


Fapirinn. Gott er það. Ef hún amma þín 
sæla lifði núna, hvernig ætli þú vildir R biðja guð 
fyrir henni? 

GuÐLauGur. (hugsar síg um) „guð minn góður!“ 
„skyldi jeg segja, „láttu hana ömmu mína ekki deyja! 
„hún elskar mig, hún minnir mig á svo margt gott. 
„hún segir mjer úr biblíunni, hún ávítar mig þegar 
„jeg er öskikkanlegur, en gefur mjer köku þegar 
„Jeg er ástundunarsamur og stiltur.  Æ! láttu hana 
„ekki deyja! (hann fér að gráta). 

Fapirinn.  Rjett og gott! sú bæn hefði verið 
guði þægileg. 8 S 

GuÐLaucur. En ætli hún amma mín sæla hefði 
nú lífað, ef jeg hefði beðið svona? 

FaÐirrnn. Segðu mjer enn aptur ritníngargrein- 
ina, sem þú varst að hugsa útí ? 

Gupravgur. Hann gjörir það, sem þeir guð- 
hræddu girnast. 

Fapirinn. Hverra girnd uppfyllir guð? 

Gupravaur. Þeirra guðhræddu? 

FaÐirinn. Óttast þú þá guð? 

Gupraucur. Ójá! jeg skelf og hleyp í felur, 
þegar jeg heyri, að hann sendir reiðarþrumur. Jeg 
verð hræddur þegar hann lætur storminn blása. Mig 
hryllir við þegar jeg hugsa til helvitis. 

FaÐirinn. Allt þetta gjörði hún Signý, sem 
var vinnukona hjá mjer árið að tarna, og sem jeg 
varð að reka burt úr vistinni. Var hún þá líka 
guðhrædd? 

GuÐLavgur. Það er ómögulegt, hvernig gat 
slík ókind hafa óttast guð? 


4 


50 - VI. Bænar aðferð. 


Fapirinn. því sýnist þjer það ómögulegt? 

Gupraveur. Hún blótaði sífeldlega, hún var 
ófróm,' að hún hlýddi hvorki föður nje móður. 

Fapirinn. Er það þá nóg tilað vera guðhrædd- 
ur; að vera hræddur við reiðarþrumur, storm og 
helvíti? á 
GupLavcur. Nei! jeg sje núna það er ekki nóg. 

FaÐirrnw. Hvað útheimtist þá meira til þess? 

Gupravucur. Áð hlýða guði. 

Fapirinn: Grjörir þú það? 

Gupraudur. Æ! ekki alltið. 

Fapiriwn. En þegar þú ferð sannarlega að 
verða guðhræddur, hvers viltú þá óska? 

GupLavaur Að jeg gæti verið guði hlýðinn. 

Faðirinn. Er það hægt að vera guði hlýðinn ? 

Gupraucur. Jeg held það sje ekki hægt. Jeg 
hugsa mjer dag hvern að vera það, og get þó ekki 
efnt það. 

Fapirinn. Þú fjekkst ávítur í gær fyrir það, 
þú hafðir ekki lært lektsíuna, sem búið var að setja 
þjer fyrir; því forsómaðir þú að læra hana? 

GuÐLaucur. Jeg var frábitinn því. 

FaÐirinn. Í hinn fyrra daginn fórst þú út 
svo jeg vissi ekki af.. Þvi gjörðir þú það? 

GuÐLaucur. Hann Sigmundur bræðrúngur minn 
kom mjer til þess. á 

Faprrinn. Þú kannske verðir enn margsinnis 
frábitinn því, sem gotter, og hann Sigmundur bræðr- 
úngur þinn kannske beri sig aptur að koma þjer til 
íls.. Hvernig viltú fara að, svo þetta gjöri þig ekki 
óhlýðinn ? 

GuÐLavcur. Það mandi vera gott, ef jeg bæði 
guð minn góðan, að varðveita mig frá óhlýðni. 

FaÐirinn. Hvernig vildir þú þá biðja? 

Gupraucur. „(eptir að hann hafði hugsað sig nokkra 











VIL Bænar aðferð. 5l 


stund um) guð minn góður! gefðu mjer lyst til þess, 
sem gott er, og varðveittú mig svo hann Sigmund- 
ur frændi minn komi mjer ekki til þess, semíllt er 

"Fapirinn, Getur þá einginn annar komið þjér 
til þess, sem íllt er? 

Gupravaur. Ójú! dreingurinn í kotinu kom mjer 
einusinni til að taka brauð, og jeg var farinn að 
blóta henni Signýju. 

Fapininn. Hver veit hvað margir aðrir kynnu 
enn nú að verða til að leiða þig afvega? þú verður 
þá að hafa bænina öðruvísi. 

GuÐuavaur. Já! jeg ætla að segja: „varðveittú 
„mig, guð: minn góður! að einginn leiði mig afvega.“ 

FaÐininn. Manstú til þess, að þú lágst veik- 
ur í haust? þú baðst læknirimn að gefa þjer aptur 
heilsuna, hverju svaraði hann þjer? 

Gupravcur. Jeg vil feginn gjöra það, Guð. 
laugur minn góður! sagði hann. En þú verður þá 
að taka inn dropana, eins opt og jeg hef sagt fyr- 
ir, og liggja kyr, svo ekki komi kuldi að þjer. 

Fapininn. Ætlar þú þjer hefði batnað, ef þú 
hefðir ekki gjört |það ? 

Gupravcur. Varla held jeg það. 

FaÐirinn. Guð hefur líka skipað okkur hvað 
við eigum að gjöra, ef við viljum hlýða honum. Jeg 
sagði þjer það fyrir skömmu, manstú það núna? 

Gupravaur. „Jeg á opt að hugsa til guðs; þeg- 
„ar jeg er latur til þess góða, á jeg að hugsa stöð- 
„uglega um þá ánægju, sem er vön að fylgja yðni 

„ #0g góðum verkum; þegar jeg hef lyst til ílls, þá á 
„Jeg að hugsa útí hið vonda, sem það dregur eptir sig.“ 
FaÐrrinw. Hváð. ættir þú þá að gjöra, ef hann 
Sigmundur frændi þinn færi enn aptur að koma þjer 
til þess, sem er íllt? 

Guprauaur. Jeg ætti að hugsa um Ísífumar, 

% 4* 


52 VIII.  Bænar aðferð. 


sem jeg feingi hjá yður, og hversu yður mundi mis- 
líka, ef jeg ljeti hann ráða fyrir mig. 

Fapininn. Ef þú vildir biðja guð að gefa þjer 

hlýðni, en þú vildir samt ekki gjöra það sem þjer 
ber, heldur þú að bænin mundi þá hjálpa 
þjer? 
;  GuÐravcur. Varla held jeg það. Jeg hugsa 
það yrði viðlíka, og þegar jeg beiddi læknirinn um 
heilsuna, að jeg ætti líka að gjöra það, sem mjer 
væri skipað. 

Fagirrnn. Þá sjer þú þá hversvegna guð svo 
sjaldan gjörir það, sem mennirnir biðja um.  Ann- 
aðhvort er þeirra bæn, að þeir einasta lesa upp úr 
bænabókum, það sem ekki á við þeirra ástand, ell- 
egar þeir óttast ekki guð rjettilega, ellegar þeir leggja 
það ekki Sr til með hlýðninni, sem þeir eiga að 
gjöra. 

*(Hjer var föður hans Gauðlaugs sagt, að gestur væri kom- 
inn, sem vildi tala við hann, hann hætti þess vegna, en lof- 
aði daginn eptir, að bæta þetta samtal), 

Guðlaugi þótti mikið vænt um, að hann þurfti 
nú ekki leingur að efast um, hvernig bænheyrslunni 
er varið. Hann fjell glaður á knje, og bað: „æ! 
„guð minn góður! mikil gleði er mjer, að þú elsk- 

„ar mig svo mjög, og jafnvel meir enn hann faðir 
„minn.  Æl! jeg vildi jeg væri svo góður, sem jeg á 
Er vera! æ! jeg vildi jeg gæti hlýðt hjer í öllu eins 

g gott barn! gef þú mjer lyst til þess góða! varð= 
mig, að jeg ekki afvega leiðist til ílls! jeg vil 
„gjarnan gjöra allt hvað jeg get, til að forðast ó- 
„hlýðni.“ Þegar hann hafði endað. þessa sína bæn, 
var hann lángtum ánægðari og fúsari til góðs, enn 
áður. Með gleði tók hann kverið sitt, og fór að 

„ læra ætlunarverk sitt, sem honum var sett fyrir til 

þess daginn eptir, og vegna þess hann hafði lyst á verki 











VIII. Bænar aðferð. 53 


sínu, svo átti hann lángtum hægra með að læra, enn 
hann var vanur. 

A. meðan hann hafði þetta nytsamlega verk fyr- 
ir hendi, kom frændi hans Sigmundur, og vildi fá 
hann með sjer í leik; en þó lystin vaknaði hjá Guð- 
laugi ad þyggja það boð; svo rann honum strax í 
hug, að það væri ekki rjett gjört af sjer, að fara að 
leika sjer, meðan hann væri ekki búinn með það, 
sem honum væri sett fyrir, og að hann mnndi styggja, 
guð, ef hannn geingi á það heit, sem: hann fyrir 
litlu stundarkorni hefði gjört. 

„Frændi minn góður !“ sagði hann, „nú get jeg það 
„ekki, en strax og jeg er búinn með það, sem jeg 
„á eptir að læra, skal jeg gjarnan koma.“ Sigmundi 
þókti miður, og sagði, þá hyrðti hann ekki um það. 
„Hana þá,“ svaraði Guðlaugur. „jeg ætla þá að vera * 
skyrr, en gjörðu það fyrir mig, að fipa ekki fyrir 
„mjer núna.“ 

Sigmundur fór fyrtur í burt, en Guðlaugi þótti 
vænt um, að hann svo lukkulega hafði yfirunnið 
freistnina. Hann var rólegri um kvöldið þegar hann 
fór að hátta, enn hann var vanur, og þakkaði guði, 
sem í þetta sinn svo auðsjáanlega hafði bænheyrt 
hann.> Morguninn eptir fór hann að finna föður 
sinn, og bjóða honum góðan dag. Faðir minn góð- 
ur! sagði hann, nú hef jeg reynt að guð gjörir það, 
sem þeir guðhræddu girnast. Jeg bað guð í gær 
að gefa mjer lyst til þess góða, og vernda mig frá 
að leiðast afvega. Hann hefur bænheyrt mig. Jeg 
var viljugur í gær að læra lektsíuna mína. Hann 
frændi minn vildi fá mig í leik með sjer, en jeg 
hafði dirfsku til að vísa honum frá mjer. Faðirinn 
faðmaði að sjer son sinn — Haldtú áfram, sonur 
minn sagði hann, í því að hafa svo einlæga um- 
Beingni við þinn guð, og þá mun þjer sífeldlega 


Sd ð VH. Bænar aðferð. 


fara fram í öllu góðu, og að reyna hans elsku, þú 
munt komast að raun um, að guðhræddur mað- 
„ur biður aldrei forgefins. ; 

Ef jeg, sagði Guðlaugur, hefði beðið eins fyrir 
henni ömmu minni sælu, haldið þjer hún mundi þá 
hafa lifað núna? í 

Fapiriwn. Jeg skal strax gefa þjer andsvar, 
þegar þú ert búinn að svara mjer til fárra einna 
spurninga. A 5 

Gunsauvaur. Ójá, faðir minn góður! ef jeg get 
það. 

3 Fapiriwn. Þegar þú biður mig að leggja út 
fyrir þjer ritningargrein, eða sýna þjer grundvöllinn 
til einhverrar reglu í látínu máli, er jeg þá vanur 
að neita þjer um það? 

GuÐpLaucur. Aldrei 

FaÐirinn. Því þá aldrei? 

Gupraucur. Því jeg held yður þyki ríða á því, 
að jeg allt af læri meira og meira gott. 

Fapirrnn. En þegar þú biður mig um sleikju- 
sætindi, um sparifötin þín, um leyfi til að fara út, 
fær þú þá alltíð það, sem þú biður um? 

Gupravcur. Ekki alltíð. 

FaÐirinn. Því þá ekki? 

Gupravgur. Þjer hafið einusinni sagt mjer, að 
þjer hefðuð bétur vit á enn jeg hvað mjer væri holl- 

ast. Jeg held þess vegna þjer neitið mjer um margt, 
vegna þess þjer sjáið, að það er mjer ekki hag- 
kvæmt. 

Fapirinn. Þú svaraðir vel! þegar þú þá held- 
ur, að jeg viti betur enn þú, hvað þjer er hagkvæmt, 
hvernig áttú þá að laga bæn þína? hún móðir þín 
ætlar að hafa pönnukökur til. borðs í dag, og jeg 
veit þú mumir biðja um nokkuð af þeim; hvernig 
viltú þá haga orðum þínum? 








VIII.  Bænar aðferð. 55 


GuÐravaur. Faðir minn góður! ætla jeg að 
segja, gefið þjer mjer nokkuð af kökunum þeim 
arna, ef þjer haldið þær sjeu mjer hollar. 

FaÐirinn. En ef jeg gef þjer nú ekkert, 
„af hverju heldur þú það komi? 

GuÐravcur. Þjer haldið þá, að þær sjeu mjer 
ekki hollar. s 

Faprrinw. En getur þjer þá þókt miður við 
mig, af því jeg neita þjer um þá bæn? 

GuÐravuaur. Ekki held jeg það. 

Fapreinn Og því ekki? 

GupLaucur. Af því jeg beiddi um kökurnar 
undir því skilyrði, að þjer hjelduð. þær:væru mjer 
þjenanlegar. 

FaÐirinn. Skoðaðú þá! allteins er varið bæn- 
inni til guðs; þegar þú biður að guð vilji gefa þjer 
lyst og krapta til þess, sem gott er, heldur þú 
þá hann bænheyri þig í 

Gupravcur. Ójá! 

FaÐrrinn. Og því þá? 

Gupraucur. Vegna þess jeg veit hann vill að 
jeg sje góður. 

FaÐpirrnn. En þegar þú biður um aðra hluti, 
t. d. að foreldrar þínir sjeu heilsu góðir, um barna- 
gull, um penínga, eður þess háttar, hugsar þú að 
það sje þjer alltíð þjenanlegt? 

Gupravcur. Ekki held jeg það. Hann móður- 
bróðir minn gaf mjer einusinni boga, og með hon- 
um skaut jeg af gáleysi í gluggann hans nábúa okk- 
ar, svo ein rúðan brotnaði. Jeg sá fyrirfram hvaða 
refsíngu og ávítur jeg mundi fá hjá yður, og jeg 
varð svo hræddur, að jeg margsinnis óskaði jeg 
aldrei hefði sjeð þann boga. 

FaÐirinn. Hver veit þá betur, guð eða þú, 
hvað þjer er gagnlegt? 


56 VIII. Bænar aðferð. 


GupLavcur. Það er einginn efi á því; guð. 

Fapininn. Hvernig viltú þá haga bæn þinni, 
þegar þú biður guð um þess háttar hluti? svo sem 
t. d. ef þú ættir nú að biðja fyrir henni ömmu þinni 
sjúkri, hvernig ætli þú mundir orða það í 

Gupnavcur. „Guð minn góður! láttú hana ömmu 
„mína lifa, ef mjer er það þjenanlegt.“ 

Fapirinn. En þú átt ekki einasta að biðja fyrir 


þjer, þú átt líka að biðja fyrir henni ömmu þinni. , 


Ef það hefði verið ólukka fyrir hana að lifa leing- 
ur, hefðir þú þá viljað biðja um, að guð skyldi gjöra 
hana ömmu þína ólukkulega þín vegna? 

Gupraucur. Ónei! 

FaÐirrnn. þú verður þá að laga bæn þína öð- 
ruvísi. 

GupLaurur. Já! jeg hefði átt að segja: „guð 
„minn góður! ef það er mjer og henni ömmu minni 
gagnlegt, þá láttú hana lifa!“ 

FaÐirinn. Ef þú hefðir beðið þannig og hún 
amma þín hefði dáið samt: hvað mundir þú þá hafa 
hugsað um guð? 

0 Gupraucur. Að hann hafi þekkt, að annað- 
hvort hefði mjer eða henni eða báðum verið óþjen- 
anlegt að hún lifði leingur. 

Fapirinn. Hefðir þú þá með rjetti getað skuld- 
að guð fyrir óhaldinyrði, þó hann hefði ekki bæn- 
heyrt þig? 

GuÐraucur. Lángt frá, því jeg hafði ekki beð- 
ið um annað, enn að hún amma mín mætti lifa, með 
því móti, að það væri bæði mjer og henni þjenanlegt. 

Fapininn. Þú sjer þá, að guð gjörir allt, sem 
þeir guðhræddu girnast, það er biðja um, því þeir 
biðja guð einkanlega um lyst og krapta til hins góða. 


- Það fá þeir alltið, því sjálfur guð vill, að þeir sjeu 


góðir. Um aðra hluti biðja þeir alltíð með þeim 


VIII. Bænar aðferð ðí 


skilmála: ef guð sjái þeim það þjenanlegt. En þar 
eð guð er þeirra elskuríkur faðir, svo gefur hann 
þeim eptir þeirra girnd og beiðni allt það, sem þeim 
er þjenanlegt. En þá þeir opt ekki fá það, sem 
þeir biðja um, hagga þeir sig með því, að guð hafi 
þekkt þeim sje það skaðlegt. 


Guðlaugur var vel ánægður með þessa útlegg- 
íngu. Þegar hann fór á fætur á morgnana, bað hann 
alltíð guð að gjefa sjer lyst og krapta til þess góða. 
Þegar hann var latur að því, sem hann! átti að 
gjöra, ellegar fann að þrá og vondska hreifðu sjer 
hjá honum, þá bað hann guð að hjálpa sjer að yfir- 
vinna þau. Þegar lagsmenn hans vildu lokka hann 
til ílls, þá beiddi hann guð um hug og dug til að 
mótstanda þeirra tillokkunum. Hann vandi sig á 
að hugsa sífeldlega um,-að guð væri nálægur. Hann 
hafði sjer ætíð fyrir hugskotssjónum þá ánægju, 
sem fylgir góðum verkum, og það ángur, sem leti, 
vondska og óhlýðni draga eptir sig. Þar af fór 
honum svo fram á stuttum tíma, að allir elskuðu 
hann, og hann var settar lagsmönnum sínum til 
eptirdæmis. ; 

Tveimur árum þar eptir lagðist faðir hans í 
sótt. - Guðlaugur beiddi guð daglega fyrir honum. 
Hann bað grátandi: „guð minn góður! ef það er 
„honum föður mínum og mjer fyrir beztu, þá láttú 
„hann lifa leingur.“ Faðir hans dó samt, Guðlaug- 
ur syrgði hann mjög, því þeir feðgar höfðu hjartan- 
lega elskað hver annan. En Guðlaugur gat hugg- 
að sig. Hann hugsaði með sjer: „guð minn góður 
„hefði vissulega látið mig halda mínum elskuríka 
„föður, ef hann hefði ekki þekkt, að hans dauði var 
„betri bæði honum föður mínum og mjer.  Máske 
„guð hafi tekið hannsburtu til þess, að flytja hann 


58 IX. Góð börn foreldra bezta eign. 


„þess fljótar inní himnaríki, og til að sýna mjer, að 
„guð er minn rjetti faðir.“ 

Eptir þá tíð hrósaði Guðlaugur sjer opt af því, 
að hann með bæninni hefði ljett af sjer allri sorg, 
neyð og mæðu. Hann fór margsinnis til grafar föð- 
ur síns, og sagði grátandi: „guð launi þjer í allri 
„eilífð, minn beæti faðir! að þú kenndir mjer að 
„biðja.“ í 

- Áður enn við skiljum við þetta efni, skulum við 
taka undir hvert með öðru, og sýngja seinasta vers- 
ið af sálmiuum: Ó! hvað bæn mannsins öflug er: 

Bænin skal vera skikkuð rjett, etc. 





IX. GÓÐ BÖRN ERU FORELDRANNA 
BEZTA AUÐLEGÐ. 





GLEÐI HANDA BÖRNUM 


á tveim flokkum. 





Þeir, sem glegina leika, eru: 
Kristján, kaupmaður. 
Steinn, kaupmaður. 
Margret, dóttir hans Kristjáns 15 vetra 
Hinrik, bróðir hennar 14 vetra. 
Anna, dóttir hans Steins 15 vetra. 
Hermann, sonur hans Steins 18 vetra. 
Pjetur, Hinriks skólameistari. 
Einn kaupmanns þjón. 


, 


Fyrri flokkurinn fer fram í herbergi í húsinu hans Krist- 
jáns, en sá síðari í skrifstofunni í húsinu hans Steins. 








IX. - Góð börn á 59 


Fyrri flokkurinn. 


2. atriði. 
Margret. Hinrik. 
(Hafa thedrykkju við borð, og er Margret að hella á bollana.) 

Hinrik. Ertu. búm að hella á bollann handa 
mjer“ Margret mín góð ! 

Marcrær. Jál þarna; (hún fær honum bollann, og 
hann drekkkur). Heyrðu! segðu mjer hvað að honum 
föður okkar góðum muni gánga? hann smakkaði 
hvorki vott nje þurrt, kastaði utanyfir sig klæðun 
um, og fór sem fljótast burt. Jeg bauð honum góð- 
an dag --- þú veitst hvað góður, hýr, ljúfur og 
ræðinn hann er vanur að vera, á meðan verið er að 
drekka thevatnið, en hann tók ekki undir við mig. 
Jeg bauð honum aptur góðan dag og kyssti á hönd 
hans, hann tók í höndina á mjer, og leit ofur rauna- 
lega til níín. 

Hinrik. Spurðir þú þá ekki hvort ekkert geingi 
að honum, eða hvort honum þækti nokkuð fyrir? 

Mancnrer. Jú! en hann svaraði ekki nema: 
„þið fáið, því ver og miður! nógu snemma að vita 
„það.“ 

Hixrir. Æl! honum býr eitthvað þúngtí skapi. 
Núna í nokkrar nætur, þegar jeg hef vaknað, hef 
„Jeg heyrt til hans, að hann hefur stunið, og nærri 
því snöktað, og einusinni þegar ekkert bar á mjer 
annað enn jeg svæfi, heyrði jeg hann sagði: „æ! 
vesælings börnin mín !“ 


. 


Marcret.. „Æ! vesælings börnin mín!“ hvern-, 
ig- getur hann aumkað okkur meðan víð eigum slík- 
an föður? en satt er það, að lukka okkar væri enn 
fullkomnari, ef okkar góða móðir væri enn á lífi. 

Hinrik. Já! en ekki hefur það núna verið 
Meining hans. Það er eitthvað, sem honum sjálf- 


60 foreldra bezta eign. 


um viðkemur. Eitthvað má báglegt hafa uppáfallið 
fyrir honum, eða vera í vændum, en hann hafa 
aumkað okkur meir enn sjálfan jsig. 

Marerer. Ef við kæmumst að hvað það væri, 
þá kannske við gætum eitthvað gjört honum til 
vilja, linað sorg hans, eða huggað hann. 

Hinrik. Við. — ætli við gætum það? að vera 
honum hlýðin? — það gjörum við gjarnan, hann læt- 
ur okkur vera það hægt; að láta vel að honum; 
— það gjörum við líka, og hugur okkar skipar það. 
Heyrðu! mig er farið að gruna nokkuð — jeg hef 
tvisvar, eða svo, sjeð að hann hefur feingið brjef, 
hrist höfuðið við og sagt í hálfum hljóðum við sjálf- 
an sig: „ílla fer það! kvöl er það! ekki verður mjer 
„aptur neitt úr þessari von!“ hvernig ætlar þú pen- 
ínga ástand —? 

Marerrrt. Það vekur vissan þánka upp hjá 
mjer — þú manst hvað mikið hann missti, þegar 
hann Játgeir gat eingum sínum skuldaheimtumönn- 
um borgað: þá sagði hann, þegar hann frjetti það: 
„einn missir eptir annan! haldi því arna fram, hvað 
„ætli þá verði að. lokunum!“ 

Hinrik. Jeg hef sjeð, að nú í nokkra daga 
hefur svo að segja aldrei verið mannlaust í skrif- 
stofu hans. Í gjær kom jeg snöggvast þar inn til - 
að sýna honum skriptina mína. Í því kom þjenari 
inn til hans, sem átti að heilsa honum frá hússbónda 
sínum, og spyrja hvað liði með að borga það, sem 
þeim á milli færi? síðan meðan jeg var að fara 
upp stigann, heyrði jeg að eitthvað hátt gekk á 
milli þeirra. ; 

Marerer. Þú munt geta rjett till jeg hugsa 
að hann muni vera í skuld, og geta ekki borgað. 

Hinrik. Svo mun vera! en það er jeg viss um 
hann hefur ei getað að þvi gjört. Hann hefur misst 





IX. Góð börn 61 


hjá hinum og þessum, og nú mun hann ekki hafa 
svo mikið, sem hann þarf. 
Marcrrr. Æ! taki hann allt af mjer, sem jeg á. 
Hinrik. Blessuð vertú! hvað ætli það hrökkvi ? 
varla til að borga með einn saumareikning. 
Marerrr. Við verðum að bera okkur að fá 
hann til að segja okkur það. Æ! meðau hann er 
svona sorgbitinn, hef jeg einga gleði í veröldinni. 
Þó ekki væri annað þá gætum við samt að minnsta 
kosti haft hlutdeild í sorg hans með honum. 
Hinrik, Já! guð gæfi við gætum líka hjálpað 
honum! en jeg skal strax, sem hann kemur, og jeg 
sje að hann er hnugginn, bera mig að komast 
eptir hvað það er, þángað til hann segir mjer hvað 
að sjer gángi, og þó hann fyrtist við mig. 
Marcrer. Hann faðir minn góður! — fyrtast? 
— þegiðu! mjer heyrist hann koma upp stigann — 
en hvað fljótt hann hleypur! — 


2. atriði. 
Margret. Hinrik. Kristján. 

(Kristján kemur úfinn, kastar hattinum og stafnum á borðið, 

og fleigir sjer raunalega í lenastólinn, en talar ekki orð. 

Bæði börnin koma hægt og hálf hrædd tilhans. Margret 

tekur hægri höndina á honum og kyssir, en Hinrik þá 

vinstri, með hverri Kristján þó heldur fyrir augun á sjer. 

Hann tekur með henni í hönd hans Hinrks, en litur 

raunlega og þegjandi til barnanna). 

Mararrr. Hvað hefur komið fyrir yður? faðir 
minn góður! 

Hinrik. Er yður nokkuð íllt? — æ! talið þjer 
við okkur! 

Marerer. Æ! talið þjer við okkur, faðir minn 
góður! yðar sorg stingur mig í hjartað! 

Hinrik. Jeg nærri græt af ángist! 


62 - foreldra bezta eign. 


Kristján. Æ! vesælíngs börnin mín ! jeg vildi 
jeg þirfti ekki að segja ykkur það! 

Mararrr. Ekki? því ekki? vera má yður verði 
það til ljettirs? 

Kristján. Æl stórs — 3 

Hinrik. En það sýnist á því, sem þjer segið, 
að við verðum að fá að vita það; og óvissan — 

Kristín. Já! víst verðið þið að vita það — 
þið skuluð þá vita —í æ! að jeg — að jeg — er 
svo gott, sem tapaður frá ykkur — þið mjer! 

Marerer. Guð minn góður láti það ekki vera. 

Hinrik. Hvernig er það mögulegt, á meðan 
guð lætur yður vera lífs? * FÁ 

Kristján.  Æ! í hið leimgsta að stundu liðinni 
hjer frá — leingur ekki — skil jeg við ykkur — 

'Marcrer. Þjer! að skilja við okkur? við skul- 
um samt ekki skilja við yður. 

Hrxnik.  Æ! hvert ætlið þjer að fara, að við 
getum ekki fylgt yður? E 

Kristján. Í myrkrastofu börnin mín ! 

Marcrer. Í myrkrastofu! æ! guð minn góður! 

Hinrik. Hver ætli varni okkur að fylgja yður 
þángað? — og þó það væri í dauðann? 

Kristján. Jeg — æl! mín elskulega Margret! 
minn beæti Hinrik! þið einsömul eruð, sem mjer 
sviðið sárt í óláni mínu. Jeg skyldi fús og glaður 
gánga að öllum kostum. En þið eruð núna þau, 
sem liggið mjer þýngst á hjarta, eins og þið híng- 
að til hafið verið mín einasta gleði! 

Marcfer. Æ! nei! æ! nei! við ætlum að vera 
eins eptirleiðis! hver ætlar að setja yður í myrkra- 
stofu? jeg held þjer hafið ekkert íllt aðhafzt? 

Hinrik. — Við skulum fara, við skulum falla 

„honum til fóta, „hversu harður, sem hann kann. að 
vera, og kyssa á hönd honum, biðja, tárast og 





IX. Góð börn 63 


grát- bæna hann! hvers vegna á að kasta yður í 
diblissu ? j 

KrisTjáw. Þið verðið að vita það alltsaman; 
þar eð jeg veit ekki hvað lángt kann að líða þáng- 
að til jeg fæ að finna ykkur aptur, og jeg verð 
fyrirfram að leggja niður fyrir ykkur hvernig þið 
skuluð að fara. 

Marcrer. Æ! hvaða ógæfa! faðir minn góður! 
en kannske þjer hræðist meir enn — 

Hinrik.  Æ! víst! þjer hafið. opt kennt okkur, 
að vonin lætur ekki til skammar verða. 

Kristján. Við skulum ekki heldur sleppa henni 
aldeilis, þó svo sýnist eins og hún nú sje mjög 
fjarlæg. Þið skuluð þá vita, að allt hvað jeg á, er 
ekki nóg fyrir skuldunum, sem „jeg er kominn í. 
En hatið samt ekki föður ykkar þess vegna, og 
bríxlið honum ekki um, að hann hafi komið ykkur 
í ólukku! 

Marcrrr. Guð minn góðúil við hata yður í við 
sem eigum yður allt að þakka? * ; 

Hrwrik. Sem við elskum eins og lífið í okkur! 

Kristján. Jeg veit það! mikil óhöpp, sem hafa 
komið hvað eptir annað uppá fyrir mjer og skipta- 
vinum mínum; ofmikið traust til þeirra, sem ef til 
vil voru þess ei í allan máta, verðugir; von í 
kauphöndlun minni, sem líkleg var, en þó brást; 
skuldir, sem jeg; á hjá öðrum — en hvað hjálpar 
það, þó jeg uppreiknaði hvert eitt tilfelli, sem hef- 
ur hjálpazt til að koma mjer í, ógæfuna? en það, 
sem nú ríður um allt bak, hlotnast af einum vini 
mínum — en á hann enn þá það nafn, þareð hann 
lætur mig sökkva í þenna afgrunn?— í stuttu máli: 
það er vegna eins, sem jeg hef geingið í í borgun 
fyrir, Fyrir hálfu ári hefði hann viljað borga skuld- 
ina, jeg hef gefið honum frest, en nú er sá, sem 


64 foreldra bezta eign. 


skuldina átti hjá honum, búinn að fá dóm yfir mjer, 
að jeg annaðhvort skuli strax gjalda hana, eða hann 
megi setja mig í fángelsi. Einginn vill hjer lána 
mjer, allir loka eyrunum þegar jeg bið, og í dag á 
dóminum að gjörast fullnægja. 

Marerrr. Æ! guð hjálpi mjer! en mun ekki 
maðurinn láta sig uppá neinn máta mýkja? við 
skulum fara — 

Hinrik. Já! við skulum veina og kveina, þáng - 
að til hann hlýtur að vakna. 

Kristján. Nei! jeg hef lángsamlega þekkt 
hann, og Veit að hann er harður og þver maður. 
Jeg er búinn að láta reyna allt! jeg hef beðið hann, 
nokkrir vinir okkar hafa gjört það líka, en allt er 
forgefins! naumast fekk jeg af honum að lofa mjer, 
að fara einusinni til ykkar, og þurfa ei að láta flytja 
mig opinberlega í myrkrastofu. Jeg varð að lofa 
honum uppá æru mína, að koma aptur innan eins 
klukkutíma, til að láta setja mig fastan, og uú eru 
einasta fá orð, sem jeg þarf að undirtala við ykkur. 

MarcrEr. Faðir minn góður! getið þjer ekki 
neinstaðar falið, yður? 

Hinrik. Ellegar strokið ? 

Kristján. Hvað? vilduð þið að jeg bæri að 
mjer böndin, og sannaði sjálfur að jeg væri svikari, 
ellegar jeg væri hjálparlaus. með ángist að hrekj- 
„ast úr einum stað í annan? skoði þeir reiknings- 
bækurnar mínar, og þá mun sjást, að jeg er ærleg 
manneskja, og kannske — enn nú sjeu til þeir æru- 
menn, sem, þegar þeir fá að vita, að jeg hef ekki 
sjálfur verið skuld í óláni mínu, heldur hraparleg 
tilfelli, kannske, segi jeg, að hugur þeirra vikni 
til meðlíðunar, og þó jeg eigi bágt., þeir að minnsta 
kosti ekki leggist á ykkur líka. Þeir sjá hvað lángt . 








IK. - Góð börn 65 


þa., sem jeg á, hrökkur fyrir skuldunum, 08 faka 
það. Guð mun:vera ykkar faðir! 

Marcrer. Nei! mei! faðir minn góður! við 
skiljum ekki við:yður: þar sem þjer eruð,. þar vilj- 
um við líka vera — 

Hinnik. Já! við viljum líða það sama með: yð- 
ur, sem þjer líðið; því þjer hafið látið okkur „hafa 
eins gott og þjer höfðuð. 

Kristján. „Það tjáir ekki! þið fáið ekki að 
koma þángað! ykkur yrði hrundið burt, og kannske 
þið yrðuð líka barin, það sviði mjer meir. .enn allt 
annað. og það mundi“ auka: mestu á sorg: mína. þið 
skuluð og verðið að vera hjer! jeg wil svo hafa það. 

Marcrer. Við verðum þá.  En—, 

Kristján. Tíminn er naumur. „Þeir koma inn- 
an skamms að innsigla í skrifstofú minni, farðu Hin- 
rik, og kallaðu á hann lærimeistara -þinn! — æl! hann 
getur ekki leingi verið það úr þessu! jeg. ætla að 
biðja hann að koma þjer fyrir til. kennslu — farðu! 

Hinrik. - (í því hann fer burt) æl ein. ógæfan 
kemur á fætur, annari! 

Marcrrr. „ Æ! hvað ætli verði úr okkur? Fað- 
ir minn góður! — 


3. atriði. 
Kristján. Margret. 


Kristjáw. Þið verðið að læra að bera mótlæti 
ið í veröldinni. „Það er satt, að það dynur snemma 
yfir ykkur! en verið þið hughraust!. það færir með 
sjer opt og tíðum þá sætustu og beztu ávexti til 
seinni tímanna. Nokkuð verða þeir að. ætla ykkur 
til uppeldis og viðurværis,. og þó. það:verði lítið, 
þá skaðar það.ekki. Til.að viðhalda lífinu þarf ekki 
- mikið,. en spart uppeldi hjálpar opt til, að geta bú> 
ið þess betur seinna. 

5 


66 foreldra bezta eign. 


Mancker. Æ! faðir minn góður! jeg vil gjarn- 
an láta mjer nægjá einsamalt vatn og brauð, til 
þess þjer hafið ei neinn skort. 

Krrstaán.  Þjet er núna (það er þinni góðu 
móður þakka — og guði sje lof, að hún lifði ei þenna 
dag) þjer “er, segi jeg, núna svo farið fram í 
kvenna handvirðum, að þú þess á milli getur unnið 
þjer nokkuð inn. 
ís Marcrer. Æ! jeg vil gjarnan vinna nótt og 
dag, ef jeg á að vinna handa yður. 

' Kristján. þess vona jeg þú munir ei viðþurfa. 
Guð hefur einnig gefið þjer góða skynsemi, og það, 
sem er betra enn allt annað, gott hjartaþel. >Þjer 
hefur verið kennt allt það, sem getur leiðt þig til 
vitskiu“og dygða. Í 

"Marcrer. Æl! það erlángt frájeg sje svo góð, 
sem jeg ætti að vera. 

Kristján. Hver er sá, barnið mitt! sem getur 
hrósað sjer af, að hann sje það? en vertú einasta 
guðhrædd;, og berðu þig að vera góð, svo verður þú 
það líka. 

Marerer. Já! það skal jeg, og það vil jeg, 
svo leingi, sem jeg lifi 

Kristján. Þú ert nú senn komin á hættumesta 
aldurinn. Þú ert af náttúrunni til vel sköpuð, og 
býður góðan þokka af þjer.  Vertú ekki stollt af 
því, á stolltinu hefur fríðleikurinn opt skipbrot liðið. 
Vertú heldur fátæk og haltú sóma þínum, enn þú 
látir freistnina yfirbuga þig, til að verða rík og mik- 
ilsháttar með að tapa skírlífinu. 

Marorer. Æ! hver ætli taki mig undir sína 
vernd og varatekt, þegar þjer eruð frá mjer? hver 
ráða mjer heilt? hver hjálpa mjer? jeg er svo úng og 
óreynd! mikið vildi jeg mega vera hjá yður! að vera 





IX.. góð börn 67 


einsömul hjerna í húsinu — yfirgefin og án yðar — 
hvernig á jeg að þola það? 

Kristjáw.. Þú hvorki skalt vera hjer, nje get- 
ur það. Þetta hús getur þar að auk ekki leingi ver- 
ið okkar. Að sönnu á jeg hjer marga kunningja, 
en jeg get ekki af mjer feingið, að trúa neinni af 
þeim, sem jeg hjer þekki, fyrir þjer, svojeg geti 
treyst henni til að gánga þjer í móður stað, þær éru 
svo opt í samkvæmum, lifa í óhófi — 

Marerer. Æ! hugsið þjer jeg vilji: eða Bkti 
það, meðan þjer væruð að líða sorg og neyð, og 
andvörpuðuð í fángelsi? einganveginn ! 

Kristján. Þær mundu og naumast vilja taka 
þig, svo það væri að fullu og öllu. Þegar einhver 
verður fátækur, þá keppist einginn um:að fá hann 
til sín, og jeg veit lika það mundi ei leingi bíða 
þángað til annað kvennfólk færi að öfunda þig — 
svo veit jeg einnig, að bágt er að lifa meðal þeirra, 
sem áður hafa sjeð fyrri velgeingni þess; sem hrap- 
að hafa í armóð. Þó þeir sjeu svo vænir að fyrilíta 
okkur ekki, þá er samt niðurlægingarkeimur þar af, 
að þeir aumka vesælingana, en viðkvæmt hjartalag 
góðs barns særist eins mikið af því, sem foreldrum 
þess er annaðhvort með rjettu eða raungu legið á 
hálsi fyrir, eins og það ætti sjálft þátt í því. 

MarcrEr, Já! tíusinnum meir! miklu heldur 
vildi jeg líða fyrir yður sorg, sótt og sjálfan dauð- 
ann, og tíusinnum heldur fara í fángelsi, enn að þjer 
þyrftuð að líða það! 

Kristján. — (faðmar hana áð sjer) hjartans góða 
dóttir! æ! það er huggun að eiga slík börn, sem þú 
ert — óumræðileg lukka— og hvaða mæða — fyrir 
mig, að geta ei gjört þau svo lukkuleg eins og þau 
eiga skilið! 

Mararrr. Og að missa slíkan föður, sem þjer 

FJ Ea ð 


68 foreldra bezta eign. 


eruð: — hvaða huggun getur verið móti því í ver- 
öldinni? G 

KrrsTaAw,: Að lángtum betri faðir lifi — en, 
barnið gott! við verðum að: bera okkur, að taka 
okkur þetta ekki ofnærri. Stöðugleiki í mótlætinu 
er líka dygð, og hana vilda jeg geta kennt ykkur 
með mínu eptirdæmi — jeg kom frá því, sem jeg 
ætlaði að segja þjer. Eptir því, sem jeg áður sagði, 
þykir mjer ekki vel fara, að þú verðir hjer kyr. 

Marere7. „Á jeg að fara í burt frá þeim stað, 
sem þjer eruð í? 

Kristján. Já? þú veitst að jeg á systur átta 
þíngmannaleiðum hjer frá, hún er ekkja og mikil 
dygðakona. 

Marcrrr. Ójá! hún föðursystir mín! en faðir 
minn góður! hún er sárfátæk, og þjer hafið alltíð 
híngað til verið að senda henni, hvernig ætli hún 
geti —? 

Kristján. Ekki skaltú kvíða því! þú ert ekki 
svo fátæk eins og þú hyggur. Þú átt eptir hana 
móður þína sælu kvennsilfur með gimsteinum, og 
dýrmætar perlur, sem föðursystir hennar hafði testa- 
menterað henni. Þá dýrgripi átt þú sjálf — (hann fer 
að skáp, sem er í veggnum) hjerna í skápnum þeim arna 
eru þeir, Ísvarta stokknum þeim arna. Þeir eru 
sex þúkund ríkisdala verðir, "og hver hellzt gim- 
steinakaupmaður sem er,- gefur þjer það fyrir þá, 
áuk smíðalaunanna; því smíðið er farið að verða 
gamaldags. “ 

Marerer. Sex þúsund ríkisdali! — en—hvern- 
ig á jeg-að fara með þá? K 

Kristján. Jeg er búinn að hugsa fyrir því. Hún 
systir min er ráðdeildarsöm, jeg er búinn í brjéfinu 
því arna, að vísa henni á gimsteinakaupmann, sem 
fyrir laungu hefur boðið þetta fyrir þá og mælst til 


IX. góð börn 69 


þeirra. Jeg hef lagt niður fyrir henni, hvernig hún 
skuli setja peningana á vöxtu, og eptir hennar 
sparsemi á þeim stað, sem hún á heima, hvar allt 
er ódýrt, getið þið ekki einasta lifað, heldur: vona 
jeg líka þú gleymir ekki honum bróður þínum, því 
hann á ekkert til. 

Marcrrr. Æ! hann bróðir minn! þó ekki ætti 
Jeg nema einn bitann, þá skyldi hann fá helming 
af honum — En mjer dettur annað í hug! gætuð þjer 
ekki losað yður frá þeirri ólukku, sem nú dynur 
yfir, með þessum gimsteinum og perlum? æ jú! fað- 
ir minn góður! — jeg tek ekki við þeim — 

Kristján. Þú hlýtur það að gjöra. Í fyrstu eru 
þeir þínir að öllu leyti, og jeg á ekki hið minnsta 
í þeim. Hefðu þeir verið keyptir með mínum pen- 
íngum, þá skyldi jeg, svo sem guð á mig, hafa lát- 
ið þá til þeirra, sem skuldir hjá mér eiga, og ekki 
dregið þá undan. 

Marcret. Jeg gef yður þá, úr því þéir eru mín 
eign, og þá eru þeir yður rjettfeingnir. 

KrisTsáw. Nei! því nú ert þú þjer sjálf næst, 
og þú tækir frá þjer það einasta meðal, sem gæti 
verið þjer og honum bróður þínum og henni föður- 
systur þinni til hjálpar. Það kynni kannske líka að 
koma ykkur svo á veg, að þið seinna gætuð orðið 
mjer tílaðstoðar. Og í annan máta yrði einn skulda: 
heimtmaður minn friðstilltur, en hinir mundu ekki 
Þegja fyrir það. 
 Mararnr. Æl! faðir minn góður og blessaður! — 

Kristján. Í stuttu máli, jeg vil svo hafa það. 
Skylda og skynsemi útheimta það svo. Þarna ! taktú 
við lyklinum, og geymdu hann þángað til hún föður“ 
Systir þín kemur. Jeg skrifaði henni til með sein- 
asta pósti, að hún skyldi koma, sem alirafyrst mögu- 
legt væri að sækja þig. Þar liggja líka í skúffunni 


70 foreldra bezta eign. 


hundrað. ríkisdalir í bánkaseðlum, þá skaltú brúka 
til ferðarinnar, og annars kostnaðar, sem viðþarf — 
biddú hann herra Pjetar að ráða þjer í því, það sem 
bezt er. En farðu nú, og vittú hvort farið er að 
„innsigla, og sjeu þeir komnir, svo gjörðu mjer þann 
greiða, og láttú sækja mjer stólbörur. 
Marcrer. (í því hún fer burt); Æ! „guð minn 
góður! 


4. atriði. 
Krístján.  (einsamall.) 

Þetta er þá kaupið, sem jeg fæ fyrir allt mitt 
erfiði og mæðu! má sá ei vera heimskingi, sem tek- 
ur svo. nærri sjer að lifa í heiminum? og hvað ber 
hann þá úr býtum? til þess seinast — að líða skort, 
kvöl og húngur, gjöra sig og sína ólukkulega! verða 
foraktaður,  forsmáður, og jafnvel álitinn að vera 
svikari! já, svikari! æ! það er sárt! mín einasta 
huggun er, að jeg er það ekki! hefði jeg.tekið þá 
penínga, sem jeg fekk með henni konu minni sælu, 
og verið með þá í húsmennsku í einhverjum litlum 
kaupstað eða við búhokur á landsbygðinni, lifað á 
þeim lángt frá veraldar umsvifum, háska og freist- 
ingum, til að verða ríkur, svo hefði jeg getað verið 
óhultur, og lifað í ró til ellidaga — (hann hugsar sig 
nokkuð um) en samt, nei! manneskjurnar eru skap- 
aðar tilvinnu og atorku ——jeg heflíka komið mörgu 
góðu til vegar, gjört margan lukkulegan, og út- 
vegað mörgum fátækum atvinnu — og sá, sem jeg 
nú gjöri ólukkulegan — er. jeg einsamall — ekki 
börnin mín, því auðæfi gjöra ekki ætíð farsælan, 
og sú ógæfa, sem hverein manneskja ei er sjálf 
sök í, er opt dygðaáskóli — en þar kemur hann 
herra Pjetur. — 








IX. „Góð börn . 7 


5. atriði. 
Kristján. Pjetur. Hinrik. 

Kristján. (geingur móti honum Pjetri) „þjer mun- 
uð vera búnir að heyra bágindi min? herra: Pjetur! 

Pygrur. Því miður! hann Hinrik minn. hefur 
sagt mjer frá þeim, og mig tekur það svo sárt 

Kristján. Jeg veit, að þjer hafið ætið verið 
mjer og mínum velviljaðir. Æ! mikið á jeg: yður að 
þakka vegna barnanna minna! 

Psgrur. Og jeg — jeg miklu meir fyrir sj 
sjerlegu góðvild, elskusemi og vináttu; sem jeg hef 
notið í yðar húsi. Það, sem jeg hef gjört, var skylda, 
ekkert meir enn skylda — 

Kristján. Nú væri aptur á mót skylda mín að 
borga yður fyrir það; en, æ! það er líka. ein mesta 
mæðan mín, að jeg get það ekki, og verð að. láta 
þann einsamlan gjöra það, sem bæði getur og vill 
launa það. Jeg vona. að börnin mín — 

Pyrrur. Þau eru með yðni og Sjóslálsnnni bú- 
in vel að borga mjer mína litlu fyrirhöfn, og munu 
betur gjöra það eptirleiðis. 

Hinrik. (kyssir á höndina á honum) Ójá! það vil 
jeg og skal gjöra, og jeg skal ekki láta mjer vera 
svo annt um nokkurn hlut svo sem að vera „yðar 
Verðugur, og verða vænn, rjettnefndur dánumaður. 

Kristján. Þess vænti jeg mjer af þjer og þínu 
hjartalagi. En Pjetur minn góður! þjer sjáið að svo 
er nú kómið, að jeg get ekki leingur haldið læri- 
meistara handa syni mínum — 

Hinrik. (tekur í höndina á honum Pjétri, og þurkar 
um augun á sjer) Æ! minn beæti lærimeistari — 

Kristján. Þetta svíður mjer sárast, mitt elsku- 
barn! af því jeg veit, hvað miklu þú tapar. við það; 
en þó þið hljótið að skilja, þá vérður hann samtæ- 
tíð þinn trúfastur vinur og ráðgjafi. 2 


72 foreldra bezta eign. 


Hinir. Viljið þjer það? lærimeistari minn góður! 
Pyerur. Svo leingi, sem jeg lifi minn elsku- 
legi litli vin! faðir, vinur, ráðgjafi, allt skaljeg vera 
— sem jég get. 

“Kristján. Þess átti jeg von af yðar dygðageði. 
Nú skal jeg þá segja yður hvernig jeg held bezt 
sje að fara með hann Hinrik minn. Til Jónsmessu 
verður hann hjá yður. Svo leingi vonajeg þjer fáið 
yðar litla kaup úr búi mínu. 

Puyrrur. Og jeg segi yður, að jeg skal ekki í 
heilt ár láta hann frá mjer. 

Hiwrik. Hvað segir minn góði lærimeistari ? 

Pirgrur! Ekkert annað enn hvað vinátta mín til 
þín og þinnar lukku — og stærsta þakklæti við þinn 
góða föður útheimta, og það að jeg vil sjálfur lukku 
mína og ánægju — 

Kristján. (umfaðmar hann) ó! hvaða sæla og 
yndi að finna slíka vini í mótgánginum! en hvaraf? 
jeg tek viljann fyrir verkið hjá yður! 3 

Pugrur, Hugsið þjer ekkert fyrir því! góðvild 
yðar og sparsemi mín hafa sett mig í stand til að 
geta haft nóg handa mjer og mínum litla kæra Hin- 
rik nærsta ár. Jeg ætla að fá mjer lítið herbergi til 
leigu, jeg á nokkra bæklinga skrifaða, sem jeg hugsa 
jeg geti selt bóksölum, og þareð hann sjálfur er 
viljugur og yðinn, þá vona jeg að geta haft tíð, að 
innvinna mjer svo mikið, sem mjer og honum nægir — 

Kristján! Hætti þjer, minn elsku góði Pjetur! 
annars stendst jeg ekki leingur yðar góðvild. Hún 
lætur mig vikna meir enn öll mín neyð, og: þegar 
jeg hugsa til að geta aldrei endurgoldið— (hann þurk- 
ar á sjer augun og kinnarnar.) 

Pserur. Jeg er búinn að segja yður það, að 
það er mjer gleði og ánægja, og mjer yrði ekki 
verra gjört, en ef jeg yrði að neyðast tilað láta frá 








IX. Góð börn 73 


mjer til ókunnugra svo vel siðað barn, meðan það 
er“ ekki staðfast í góðu, eða nóg undirbúið í þeim 
fræðum, sem það. hefur eptir þess aldri getað náð, 
því þó þeir, sem því seinna ættu að kenna, sjeu 
verðugri enn jeg, þá geta: þeir samt ekki elskað það 
eins, og jeg; kannske líka þá kynni að SA á tíma, 
og ástundun til þess. 

Hinrik. (grætur) æl allrakærasti lærimeistari 
minn góður! jeg vildi jeg gæti sagt yður þá tilinn- 
ingu — x 

Kristján. (þurkar sjer um augun) Beggja okkar 
tár, barnið, mitt gott! segja meir enn alit það, sem 
túngan kynni að tala — jeg skal samt segja yður 
mína þánka, og hvað jeg hafði tilætlað. Jeg hef 
síðan fyrir mánuði sjeð ógæfu mína. Jeg talaði þess 
vegna við hann herra Góðráð. Þjer vitið að hann er 
víða vel heyrður og metinn. Hann hefar lofað mjer 
áður enn misseri væri liðið-hjer frá, að koma hon- 
um Hinrik mínum á skóla ölmusu. Jeg hef sagt 
honum að þjer mundað koma til hans, og undirtala 
það við hann, sem þarf. 

Psgrur. Vel er það; jeg skal-tala við hann, og 
biðja hann um hjálp ef jeg þarf hennar við; en nú 
sem stendur — 


6. atri ð í. 
þeir fyrri. Margret. 


MarcrET. (grátandi) æ! faðir minn góður! — 
Krisrsáw. - Vel! eru þeir komnir? — er fáriðað 


innsigla? — ertú búinn að láta sækja handa mjer 
stólbörurnar? 
Marcrer. (grátandi) jeg er — búin að — senda 


— eptir þeim. i 
Kristján. Svo ætla jeg þá að fara ofaní skrif- 
stofuna, tala við þá, sem eru að innsigla, og bíða 


74 „foreldra bezta. eign. 


„ eptir stólbörunum — þú grætur barnið gott? berðu 
þig vel! þó jeg falli, þá hef jeg samt góða von um 
framtíðina. Skoðaðu (hann bendir til herra Pjeturs) þessi 
góði ráðvandi maður ætlar að taka hann Hinrik minn 
að sjer, og þá — þá sje jeg, að ykkur báðum börn- 
unum mínum er fyrst um sinn ráðstafað, og guð mun 
framvegis sjá fyrir ykkur — verið þjer sælir Pjetur 
minn góður! (hann kveður hann og umfaðmar) aldrei skal 
jeg gleyma (grátkjökrandi) yðar gæðsku og vinsemd. 

Hinrik, (tekur um hann föður sinn) ætlið þjer að 
fara frá okkur? Faðir minn góður! — nei! nei! jeg 
sleppi yður ekki, jeg skal fara með yður! 

Kristján.  Hjer tjáir ekki að standa á: móti, 
barnið gott! jeg undirkasta mig pþolinmóðlega því, 
sem verður svo að vera, og svo hlýtur þú líka að 
gjöra. Jeg vona við verðum ekki svo skyldir. hver 
frá öðrum, að þú getir ekki endrum og sinnum kom- 
ið til mín að finna mig. 

Hinrik. Fái jeg einasta að koma til yðar, þá 
vil jeg sjá hver mig getur aptur frá yður skilið! 

Kristján. Það sjest allt seinna, sónur minn! 

Mararrr. Ætli jeg fái ekki líka að koma til 
yðar? faðir minn góður! 

Kristján. Æ! já! Margret mín blessuð! jeg 
vona hún föðursystir þín komi til þín áður enn lángt 
um líður! og nú (hann umfaðmar hana og kveður) vertú 
sæl! — gleymðu ekki minum lærdómum! prýð þú sál 
þína meir og meir með dygðunum, þá bæði verður 
þú farsæl, og gjörir mig lukkulegri, enn. ríkidæmi 
og virðingar hefðu getað gjört mig! — 

Marcrer. Æ! minn góði — minn bezti faðir! 
(hún kemur ekki meiru upp fyrir ekka, heldur klútnum fyrir 
augun, og grúfir með andlitið upp við stól). í 

Kristján. Æ! (við Hinrik, sem alltaf helður sjer Í 
handlegginn, á honum) Slepptú mjer, Hinrik minn! farðu 








IX. Góð börn E 75 


elskudreingurinn minn! farðu — vertú með ástundun 
og dygðum að góðum manni, svo þú getir dregið mig 
uppúr eymð minni, og verið kóróna elli minnar með 
sóma og farsæld! óttastú guð! og stunda hvað rjett 
er, svo mun þjer vel vegna. Hjálpið þjer mjer frá 
honum, Pjetur minn góður! (hann kyssir hann, vindur 
hann af sjer, og fer. Hinrik hleypur á eptir honum, og Pjet- 
ur þar á eptir). 


í PRE áð SU) SJ 
Margret. (einsömul). 

Æ! á jeg ekki að fylgja honum líka? nei! jeg 
gæti ekki staðið á fótunum hvort sem er, og kann- 
ske jeg líka gjörði minn góða föður hræddan með 
því (hún kastar sjer grátandi niður á stól, sem stendur hjá 
borði, og styður hönd undir kinn), mikil óláns skepna er 
jeg! dauðinn tók frá mjer þá beztu móður — og nú 
harðar manneskjur hinn bezta föður! — get jeg þá 
ekkert orðið honum föður mínum að gagni? — hann 
elur svo elskulega önn fyrir mjer! hvað? ef jeg 
tæki núna gimsteinana? — satt er það, að hann 
sagði þá væri ekki neitt eptir handa mjer, og hon- 
um bróður mínum og henni föðursystur minni, okk- 
ur til lífs uppeldis, og þá feingi einn skuldaheimt- 
arinn sína nægju, en hinir væru samt eptir, það er 
að skilja, hann væri ekki frí fyrir það; en máske 
hann faðir minn góður hugsi einasta um okkur, og 
ekkert am sjálfan sig? já! svo er það. Jeg þekki 
hann; hann færi í dauðan sjálfan okkar vegna, svo 
er hann góður við okkur — svo skal jeg þá líka af 
elskunni til hans voga eitthvað. Hann sagði, að 
nokkuð yrðu skuldaheimtumenn hans að láta okkur 
fá til nauðsynlegasta lífs viðurværis, — og — en 
Þarna kemur minn góði Hinrík — 


76 „foreldra bezta eign. 


S. atriði. 
Margret. Héinrik. (grátandi og er að vinda 
höndurnar).' : 

Marcrer. Er hann butta? 

Hinrik. Já! því miður!“ekkert! ekkert! gat 
slitið mig frá honum. En — æ! hann skipaði mjer 
með alvarlegri raust — hann bað mig að.bæta ekki 
á mæðu sína —— hvað áttijeg að gjöra? — æl jeg 
varð — — jeg varð.að hlýða! á 

Marcrer. Við vesælíngar! en hvar er hann 
herra Pjetur ? 

Hinrik. Hann gat ekki haldið sjer frá ekka og 
gráti, og fór sem fljótastí herbergið sitt. Hann ætl- 
aði að harka þar af sjer, og koma híngað aptur. 

Marcrer. Sagði hann faðir okkar þá ekkert 
meir ið 

Hiwrir. Nei! því mennirnir, sem voru að inn- 
sigla í skrifstofunni hans, hindruðu hann, líka voru 
stólbörurnar komnar. Hann skipaði mjer burt, og 
þegar jeg móti vilja mínum fór skjálfandi og grát- 
andi, og hjelt í höndina á honum Pjetri, kallaði hann 
mig blíðlega til sín áður enn hann fór inní stólbör- 
urnar, tjett eins og hann yðraðist eptir, að: hann 
hefði verið svo harður við mig, faðmaði mig með 
elsku að sjer, runnu þá tárin í lækjum niðureptir 
kinnunum á honum ofaná mig, síðan skautst hann 
fljótt inní stólbörurnar. „Æ! betur þeir færa nú ei 
ílla með hann föður okkar! 

Marcrer. Það:er nógíllt, að þeir hneppa hann 
isfángelsi, hvar hann kannske fær lítið að borða, 
hefur einga birtu, og fær ekki að sjá okkur börnin 
sín, því það veit jeg honum. fellur sárast. 

Hiwrik. Já! víst er það, því hann elskar okk- 
ur! ó! hversu mjög hann elskar okkur! — svo mik- 
ið getum við aldrei elskað hann aptur. 








IX. Góð börn 7 


MarereT. Jeg skal segja þjer nokkuð, Hinrik 
minn góður! mjer sýnist bezt við reynum til, og för- 
um til hans herra Steins, þó hann faðir okkar hafi 
bannað okkur það, föllum honum til fóta, og biðjum 
hann þángað til— 

Hinrik. (fellur um háls henni). ójá! það skulum 
við! þáð skulum við! fljótt! elsku systir mín góð! : 

Marcrrr. > Hann faðir: minn hefur að sönnu sagt, 
að. það. sje til einkis, hann: sje harður maður — 

Hinrik. Og! sje hann harður! hann getur þó 
aldrei meira gjört. enn barið mig, eða lokað mig í 
fángelsi, og það má hann ef hann vill. Jeg þarf ekki 
að hafa betra enn hann faðir minn góður. 

Marcrrrt. Vilji hann.ekki neitt heyra, þá veit 
jeg hvað jeg skal gjöra. Hann á dóttur, jeg hef einu- 
sinni sjeð hana í samkvæmi, jeg skal grátbæna hana 
að biðja fyrir mig, og hjálpi það ekki, svo skaljes 
— *svo skal jeg borga fyrir hann föður minn. 

Hinrik. Þu að borga? „hvar: ætlar þú að taka 
það? ef þú átt peninga, því hefur þú ekki strax sagt 
honum föður mínum það? því fekkstú, honum: þá 
ekki strax? 

Marergr. Því hann. hefur nýlega „sagt mjer, 
að jeg ætti peninga eður þeirra virði. 

Hinrik. Hvers vegna tók hann ekki. þá  pen- 
inga strax — þú munt þó. ekki hafa viljað: halda 
þeim fyrir honum? á 

Marergr. Hvernig getur þú, Hinrik minn! leiðt 
þjer það í hug ? 

Hrxrrk. Fyrirgefðu mjer, Margret mín blessuð! 
en jeg sje hann mun hafa bannað þjer það, eins og 
hann bannaði mjer að fara með sjer? 

Marcrgr. Ól já! 

Hinrik. Hvers vegna þá? hvers vegna? 


18 foreldra bezta eign. 


Marerrr. Hvers vegna? okkar vegna; en hans 
vegna skulum við nú í fyrsta sinni vera óhlýðin. 

Hinrik. Jeg ætla að fara strax og segja hon- 
um lærimeistara mínum frá því. 

Marcrrr. Nei! Hinrik minn góður! fyrir kost 
og mun gjörðu það ekki; hann kynni að fallast á 
- þær Orsakir, sem hann faðir okkar bar fyrir sig, því 
þú veitst að hann er vanur að samsinna honum í 
öllu — og þá kynni hann að tala það úr okkur, og 
ef til vill ekki sleppa okkur. 

Hrnrik. Það er satt, sem þú segir. En hvað 
á jeg þá að segja? bæði verð jeg að láta hann vita 
að jeg fer burt, og hvert jeg ætla að fara. 

Marcret. Segðu honum, að mjer hafi dottið í 
hug hún dóttir hans herra Steins, að jeg sje henni - 
kunnug, og jeg viti líka hún eigi bróður, og ætlum 
við að fá þau systkynin til að biðja hann föður þeirra, 
að sleppa honum föður okkar. 

Hiwnrk. Já! það fer vel, og eru eingin ósann- 
indi. Jeg ætla líka að finna þenna son hans herra 
Steins. Jeg hef að sönnu heyrt hannn sje ekki rjett 
skikkanlegur, en hann getur ekki meira gjört enn 
neitað mjer um það, samt skal jeg biðja hann svo 
vel sem mjer er mögulegt. 

Marcrer. Komdu þá aptur til að fylgjast með 
mjer, jeg ætla ekki að gjöra annað enn láta á mig 
kápuna. Æ! guð gæfi við feingjum hann föður okk- 
ar aptur! (Hinrik fer burt) — enjeg verð að taka gim- 
steinana með mjer (hún fer í skápinn, tekur úr honum lít- 
inn stokk, læsir svo aptur) jeg "skal láta þetta innaní 
klút, og stýnga því í handagjörfið mitt (hún geingur burt). 


Annar flokkur. 


Gleðisvæðið er skrifstofa með. kaupmanns bókum og borði, sem 
hann herra Steinn situr við og er að skrifa. 





IX. -Góð börn 79 
1. atriði. 


Steinn (talar við sjálfan sig) Já svo harðt skal 
jeg með hann fara eins og mögulegt er — fyrstu 
fjórar vikurnar skal hann ekki fá annað enn vatn 
og þurt brauð — að hafa svona af mjer nokkur þú- 
sund ríkisdali! —— (eptir nokkra þögn). Satt er að 
ekki gat hann garmurinn sá arna við því gjört — en 
— því var hann slík hjáræna — að gánga í borgun 
fyrir annan! jál Jeg skal finna þig! — jeg er svik- 
inn!. hvað varðar mig um hvort hann gat við því 
gjört eða ekki? — hegning verður að vera — máske 
að einhver meðaumkunarfullur einfeldníngur gángi 
aptur í borgun fyrir hann. Hana þá! þess betur, — 
ef svo væri! —— (einhver ber á dyr) mjer heyrist 
einhver berji að dyrum? (hann fer, lýkur upp, -og kall- 
ar útúr dyrunum) kom þú inn stúlkukind! 


ge. atriði. 


Steinn. Margret. 


Steinn. Hver ertú? hvað viltú — hana! fljótt. 
(Margret fer að gráta, og getur ekki strax komið orði fyrir sig) 
nú hver kemur til fólks, að skæla sig framaní það“ 

Marcrer. Fyrirgefið þjer mjer, minn herra! en 
sorgin — 

Steinn. Hvað varðar mig um sorgina þína ? 
með hana er ekki verðt að fara til fólks. Hér er 
vissulega betl — 

Marcnrr. Æ? mjer er svo sárt að missa þann 
elskulegasta föður — 

Sæeinn. Á! kannske þú sjert dóttir þess dá- 
fallega Kristjáns, sem. hefur prettað mig um fjögur 
þúsund ríkisdali? 

Marcrer. Ónei! hann faðir minn hefur visssu 
lega ekki prettað yður. 


80 foreldra bezta eign. 


Steinn. Ætli þú vitir það betur enn jeg? 

's* Marerrr. Þá þekkið þjer ekki frómlyndi hans 
og dánumennsku — æ! þjer vitið ekki hvað góðan 
föður þjer hafið tekið frá mjer, og honum vesælings 
bróður. mínum. 

Steinn. Á! svo! frómlyndi og dánumennsku! 
sá, sem geingur í borgun fyrir annan, að hann skuli 
gjalda fyrir hann, og geldur þó ékki, hann er æru- 
laus svikari þegar hann geldur ekki. 

Marerer.  Æ! guð minn góður! og líka þó 
hann vilji hjartans gjarnan borga en getur ekki? 

Steinn. Svo átti hann aldrei að lofa því. 

Marcrrr. Hann hugsaði sjer væri það óhætt 
fyrir hann vin sinn. 

STeinn. Það mátti hann ekki hugsa nema hann 
væri viss um það, afinars var hann heimskur, eins 
og harn faðir þinn, og verður narraður eins og hann 
faðir þinn. 

Marcrer. Æ! jeg bið yður, tala honum ekki 
ílla til! honum kann að hafa yfirsjest, og það, sem 
nú er framkomið sýnir, að honum hefur sjest yfir; en — 

Steinn. „En! en, en, — hvað-hjálpar að kýt- 
ast um að tarna! jeg læt ekki svoddan stelpu. bera 
það ofaní mig, að jeg hafi rángt fyrir mjer. 

Marcrrr. Það kemur mjer hvorki í hug nje 
hjarta. Neil jeg kem að biðja yður Apjb past 
um meðlíðun og miskunsemi — 

Steinn. Meðlíðun? miskunsemi? að kasta burt 
fjórum þúsund ríkisdölum, og rentunum „að auki útí 
buskann ? 

Mancrer.. Nei! áð sleppa honum föður mínum 
úr fángelsinu, hafa þolinmæði og bíða — 

Steinn. Hafa þolinmæði, þángað til fuglin er 
floginn útúr búrinu? og fara þá að láta dyrnar aptur? 





IX. Góð börn Sl 


nei! nei! sitji hann kyr, og týsti og skrki, svo 
það sje að marki! 

Marcret. Æ! minn góði, herra Steinn! Af 
hvað bágt á hann faðir minn! við vesælings, fur: 
leysingjar! 

Steinn, „Á! verið þið vesælingar- eins og pin. 
viljið. Jeg er ekki góður eptir það. jeg er búinn að 
vera það nógu leingi áður. Ekki er jeg skuld í því, 
að þið eru vesælingar! sje sá góður, sem vill vera 
svo góður að borga mjer! 

Mararer.. Kannske einhver verði til þess, ef 
þjer einasta sleppið honum föður in og lofið 
honum að hafa tíma fyrir sjer — 

Steinn. Jeg hef gefið honum tvisvar frest, og 
í hvorugt sinn. hafa peningarnir verið, til, „og nú — 
nú er allt úti. Snáfaðu burt, og tefðu. ekki leingur 
fyrir mjer. E 

Marcrrr. Hugsið þjer. eptir. því hversu; sárt 
honum vesælings föður mínum muni svíða að verða að 
skilja við okkur börnin sín, án huggunar, án' aðstoð-. 
ar, án vina, án ráðgjafa. „Hugsið þjer eptir ef börn- 
in yðar — 

Steinn. Ekki annað „enn það? börnin:mín! fyr- 
ir þeim er jeg búinn að sorga! skoðaðu þarna (hann 
bendir henni til kistu), hvað sem af mjer verður, þá 
hafa þau þarna huggarann, sem trúlega heldur í hönd 
með þeim. Hefði hann faðir ykkar farið eins. að, þá 
hefðuð þið nú nóga huggun, og hann sæti ekki fast- 
ur.þar, sem hann er núna: - Og jeg sið sr 
að fá minn betaling. 

Marerrr.. „Æl þjer. megið Vera vissir um „það, 
að hann. faðir minn góður hefur ekkert sparað til 
þess, að eptirláta okkur börnum sínum auðlegð, af 
Aygðum, guðhræðslu og góðu. uppeldi; „en við erum 
á þeim aldri, að við þurfum á leiðarvísir að halda, 

6 


7 foreldra bezta eign. 


áður enn við getum fært.okkur það í nyt. En guð 
mun ekki yfirgefa okkur — 

Steinn. Hana þá! þess betra fyrir ykkur! í 
stuttu máli: Snáfaðu burt þinn veg, og komdu ekki 
svo nærri mjer! 

MancræT. (fer alltjafnt nær og nær, og seinast tekur Í 
höndina á Honum. og fellur á knje) æt  allrabezti herra 
Steinn! á mínum“ knjám — — (hann slítur sig frá henni) 
grátbæni jeg — — (hann hleypur í kríng í stófuuni, og hún 
eptir honum, hann er alltaf að skrækja ekki! ekki! ekki! 
eri hún heldur áfram með biðjandi raust) hafið. þjer með- 
líðun | sleppið þjer honum föður minum, guð mun 
æfinlega blessa yður fyrir það! — — hana þá, viljið 
þjer ekki? svo heyrið þá! 

STEINN. (stýngur fíngrunum í eyrun á sjer) Jég heyri 
ekkert, jeg sje ekkert, burt! burt! 

MarecrEr. Jeg skal borga — (Steinn hleypur 
inní herbergi innar af skrifstofunni, og skellir hurðinni í lás) 
hann'ér burt! mikið harðar snsnjdsljúr eru til í vér- 
öldinni!“ það hefði jeg aldrei getað ímyndað mjer! 
hánn vill ekki heyra að jeg bauð mig tilað borga— 
jeg sje að hjer get jeg eingu til vegar komið; jeg 
verð að“fá hana dóttur hans til að bjóða honum það. 
(hún. geingur grátandi burt). 

El 3. atriði. 

Steinn. (er að -smágægjast“ útúr Herbergis dy pan 
þángað til: hún er burt, og kemur síðan út). - 

En hváð hún píndi sig stelpukrakkinn sá arna! 
hefði það varað leingur — jeg veit í sannleika ekki 
— mjer hitnaði svo um hjartaræturnar — litla grey- 
ið að tarna var svo hjartnæmt — hánn faðir hennar má 
vera ekki svo slæmur, úr því hann á svo góða stúlku 
— andstygðar krákkarnir mínir mundu vissulega ekki 
svo biðja fyrir hann föður sinn, ef eins væri ástaðt 





IX. Góðbörn 83 


fyrit honum — jég vildi að eirís, að annarhver áng- - 
inn hefði verið við! mjer er sagt, en sýnt ekki, að 
þau þakki mjer eins vel! fyfir það, aðjég safna svo 
miklu handa þeim, eins og hin fyrir það, að. faðir 
þeirra hleypir sjer í skuldir. Já, hefði það! ei verið 
nema fjögur hundruð, í staðinn fyrir að það éru fjög- 
ur þúsund ríkisdalir. — — Jeg held je a vegna 
þeirrar góðu stúlku = 


4; atrá 5 i. 
Steinn. Hermann. 


Hermann. (fissándi) Hahaha, haha! — 

Sreimn. Nú! hvað geingur á fyrir þjr? sp á 
heimsku = flissið "að tárna? 

Hermann: Hahaha! ef þjer vissuð, faðir minn 
góður! hvaða gaman jeg heyrði! 

Steinn. Nú! jeg vænti einhver hafi beingið á 
svelli, og dottið á nasirnar? 

Hermann. Æl! lángtum hláturlegtá. 

Steinn. Nú! aldrei vænti jeg hann 
í sjer banákringluna? 

Hermann. Ekki heldur það, faðir min "hvet 
haldið þjer hafi verið hjá mjer? 

Steinn. Mikið flón ertú! og þú heldur jeg hafi 
ekki mikið að gjöra, að vera að hugsa úti. það. 

Hermann.  Þjer getið þó ekki getið í kollinn 
— hann Hinrik litli — 
- STkinn. Á! á! nú skil jeg, og hún systir fáið 
var hjá mjér — þú munt eiga að biðja mig um að 
sleppa honum föður þeirra? en jeg segi þjer —- 

Hermann. Ó! ekki þurfið þjér að slá varnagl- 
ann fyrir það! að sönnu vill hann það: en. hahaha! 
Jeg á að biðja yður, grátbæna EÐ. man minnst 
af því, sem hann var áð vola Flm mig — jég á 
að biðja yður, að taka hann, og láta hann aptur í 

6“ 


S4 foreldra bezta eign. 


fángelsið, og gefa henum ekkert annað enn vatn og 
brauð, og gjöra við hann hvað sem þjer viljið — en 
einasta að sleppa honum vesælings föður hans, ha- 
haha! 

Steinn. * sýnist þjer það svo hláturlegt? — hm! 

Hermann. Nú! það var einginn, sem beiddi 
hann um það! * 

Steinn. Svo! þú hugsar þá, að þó honum föð- 
ur þínum væri kastað í fángelsi, hvar eða hvernig, 
sem -vera vildi, þá mundir þú láta vera að bjóða 
þig til að þola það í hans stað? 

Hermann. Og nú verð jeg að hlæa að yður, 
faðir minn góður! -þjer í fángelsi? ekki annað. enn 
það! þjer hafið nóg af peníngum, og svo leingi, sem 
hver einn getur borgað, er honum ekki kastað í 
fángelsi. í 

Sreinn. Það. veit jeg, heimskínginn þinn! en 
ef jeg ætti nú ekki peninga, sem jeg er vakinn og 
sofinn með sveita mínum að draga saman handa 
ykkur, ellegar þjófar kæmu og stælu frá mjer pen- 
- imgunum mínum, ellegar jeg geingi í borgun fyrir 
einhvern — „= 

Hermann. Ekki koma þjófarnir, þeir geta ekki 
náð miklu hjerna. Þess vegna er hjer stór járnhurð, 
járnsteingur fyrir innan gluggana, og stór. þrílæst 
járnbundin kista — og að gánga í borgun? — já! 
það vænti jeg þjer gángið í borgun? 

STEINN. Mikið heimskulega talar þú! hvereinn 
kaupmaður verður opt að lána peninga, og hefur opt 
slæma skuldunauta — sjerðu ekki hvernig mjer geing- 
ur núna? — ef þeir borga mjer ekki, sem jeg á hjá, 
þá gæti jeg ekki borgað þeim, sem jeg er skyldug- 
ur, vegna þess jeg feingi ekki neitt hjá öðrum, og 
þeir, sem ættu skuldir hjá mjer, settu mig þess vegna 








IX. Góð börn 85 


í fángelsi — þá vænti jeg þú mundir láta bíða að 
bjóða þig í fángelsið mín vegna? — 

Henuanw. Jh! faðir minn góður! ekki hefði jeg 
hleypt mjer í þær skuldir. í 

Sreinn.  Hefur-þá hann Hinrik hleypt sjer í 
skuldirnar hans föður síns? 

"Hnrmanw. Þess vegna er það svo hláturlegt! 
og þar að auki þá eruð þjer ekki svo einfaldir, að 
taka slíkan lítinn dreing í staðinn fyrir fullvaxinn mann. 

Steinn. Hjer er nú ekki verið að tala um það 
hvað jeg ætla að gjöra, heldur hvað þú mundir gjöra. 
En ef svo væri að jeg ljeti mjer lynda að taka son- 
inn í staðin fyrir föður hans í fángelsi, ellegar og 
ef skuldaheimtumaður minn, sem ætti eins penínga 
hjá mjer, vildi vera ánægður með, að taka þig í 
staðinn fyrir mig, ætli þú mundir gjöra það? 

Hernann. Æ! faðir minn! það er kátleg spurn- 
íng! en hvað þjer getið verið nærgaungulir í áð spyrja? 
— hana þá! yður gæti ekki verið það til neins gagns; 
og hvað ætli þjer vilduð gjöra við mig? 

Steinn. Það sama, sem jeg á að gjöra við 
hann litla Hinrik, sleppa honum föður þínum, . en 
láta þig vera í fángelsi, og hafa vatn og brauð þáng- 
að til hann borgar. 

Hermann. En ef faðirinn gæti ekki borgað, 
eða vildi ekki? 

Steinn. Hann væri þá alla sína lífstíð í fángelsi. 

Hermann. Ekki vildi jeg eiga slíkan föður, 

Steinn. Hermann! Hermann! jeg sje, að 
þó hann Kristján eigi ekki svo mikla peninga, sem 
jeg, þá á hann þó betri börn. 

Hermann. Ög ef hann ætti meiri peninga, þá 
væri hann betri faðir. . 

Steinn. Er dreingurinn þar enn? 

Hermann. Já! jeg vildi ekki heyra hvað hann 


86 foreldra bezta eign. 


var að: masa,.en hann kvaldi mig þángað til, að jeg 
varð að lofa honum, að jeg skyldi biðja yður að láta 
hann: — (hlæandi) í fángelsi í staðinn hans föður síns. 

STeinn. Þú átt ekkiað hlæaað því, mjerlíkar 
það: ekki! — heyrðu! mjer þækti gaman að sjá hann, 
og vita hvað hann hefur til síns máls dreingurinn sá 


„arna, því ef hann biður eins fyrir hann föður sinn, 


eins.og stelpan hún systir hans, þá get jeg ekki 
sagt mjer mislíki það... Þarna hefur þú tvo: skild- 
ínga, seigðu einhverjum að kaupa köku fyrir. þá, og 
gefa honum; hann verður að hafa.eitthvað fyrir það, 
að. hann elskar svo mikið hann föður sinn, og láttú 
hann .svo koma hingað á eptir. 

Hermann. „Og það vænti jeg hann vilji borða, 
faðir minn góður! hann er allt of sorgbitinn. til þess, 
því hann. hefur ekki gjört annað síðan hann kom, 
enn verið að gráta. Hann segir: að tár.og grátur 
muni hjereptir verða maturinn sinn og hennar.systur 
sinnar. . Jeg vil ráða yður, að láta hann ekki koma, 
því jeg veit af því hann nauðar á yður. 

Sternn. Farðu! og gjörðu, sem jeg segi þjer! 
— jeg hef staðið af mjer bæði systurina og föðurinn, 
og þá vænti jeg geti líka staðið af mjer dreinginn 
þann arna — 


(hann Hermann fer burt). 


5. atriði. 
Steinn. -(einsamall). 

Mjer dettur núna í hug, að jeg geti kannske 
brúkað. hann fyrir  búðardreing, piltinn þann arna. 
Þeir hafa allir verið bófar, sem jeg hingað til hef 
haft, en með þenna gæti jeg farið eins og jeg vil, 
því það má vera góður dreingur, sem elskar svo 
slíkan föður, sem þannig hefur svívirðilega. sóað sínu. 





IX. Góð:börn 87 


6. atriði. 
Steinn. Ánna. 

ANNA. (kemur hlaupandi) Hæ! ir minn sóður! 
gaman! gaman! 

Steinn. Gaman? gaman“ jeg er ekki.svo kát- 
ur, að jeg vilji hafa gaman núna. Eða kannske það 
sje annað eins gaman, og hann bróður þinn hafði. : 

Anna. Jeg kem til að borga skuldina: hans 
herra Kristjáns. 

STEINN. Skuldina hans Kristjáns? ertú að ganta 
hann föður þinn, ellegar hafa hann að: spotti ? 

Anna. Nei! nei! — en faðir minn! jeg borga 
ekkert, fyr enn jeg fæ í kaupið annaðhvort eyrna 
gull eða festi, eða hríng með demant, ið jett 
fallegar perlur. 

STEINN. Er ekki betra Þú fáir það allísaman? 
allt eða ekkert! og það seinna skaltú fá — jeg átti 
von á því að þetta mundi verða útúr. Ertú mig ekki 
stelpa! með svoddan spaugi hittir þú ekki á rjettan 
stað hjá mjer. 

— Anna. Gott og vel! jeg fer. þá með minn be- 
taling tilbaka aptur — en sjá skuluð þjer hann samt! 
(hún tekur dýrgripina innanúr klút). 

Steinn. - Hvað er að tarna? hvað er r það? — 
sýndu mjer! (hann ætlar að grípa það). 

Anna. Neil nei! jeg skal sýna yður það, 
(hún lýkur því upp). 

STEINN. (skoðar þessi gersemi, sem er festi, eyrna 
gull, hríngir og perlur, hann glennir upp augun, og verður 

“mikið hýrlegnr) hvaða ósköp! — (hann tekur upp. eitt ept- 
ir annað og skoðar) er að tarna frá honum Kristjáni? 

á jeg að fá það i betalíng? — það er meir enn fjögra 
Þúsund ríkisdala virði! — þar höfum við skelmirinn 
== því gat hann ekki sparað sjer svívirðinguna. og 
mjer mæðuna? — nú! hann er laus, strax skal hann 


88 foreldra bezta eign. 


verða laus; sjái hinir skuldaheimtarar hvar þeir fá 
nokkuð, en — 
"Anna. En þjer verðið að gefa mjer eitthvað af 
því arna: annars — annars yðrast jeg pésa; að hafa 
tekið við því af vesælings barninu. 

(oSmgínn. Vesælíngs barninu? hvaða vesælíngs 
barni ? 

Anna. Henni dóttur hans Kristjáns. ' 

Steinn. Hefur hún dóttir hans Kristjáns feing- 
ið þjer að tarna? hún, sem hjerna var nýlega hjá 
mjer? 
Anna. Já! segi jeg, já! hún segist eiga það, 
hún hafi erft það, eða henni hafi verið gefið það, 
eða — hvað veit jeg það. Í stuttu máli að segja, 
hún segist með gleði vilja láta það burt, ef hún geti 
frelsað með því hann föður sinn. 

Srernn. Segir hún svo það góða barn ? 

Anna. Og jæja! já! en, faðirminn góður! þjer 
verðið endilega, að gefa mjer eitthvað af því! nei! 
skoðið þjer hvað vel mjer fer hríngurinn sá arna, 
ellegar perlurnar! 

Steinn. „ þá feingi jeg ekki minn betalíng, ef 
jeg gæfi þjer það aptur? 

Anna. Á! faðir minn! þá væri mjer kvöl — 

Steinn. Hvað? — hvað væri þjer kvöl? — að 
hánn faðir þinn feingi skuld sína? 

Anna. Nei! nei! — ekki svo það — en — en 
— el jeg feingi ekki að brúka það sjálf — 

Steinn. Þú? þú skyldir brúka svoddan skart 
fyrir fjögur eða sex þúsund ríkisdali? hvað mætti 
fólk hugsa um ríkidæmi mitt? — nei! nei! sljett og 
rjett er nóg handa svoddan stúlku 

Anna. En, hefði jeg vitað það — hún sagði 
vesælings stúlka, að þetta væri það einasta, sem hún 
og hann bróðir sinn ættu að lifa af, en hún sagð- 


, 


IX. Góð börn 89 


ist heldur vilja deyja útaf í vesöld fyrir sinn góða 
föður, enn vita, að hann væri ólukkulegur — hefði 
jeg ekki hugsað, að nokkuð sg drjúpa af steik- 
inni handa mjer = 
Srernn. Ál já! já! dáfallega dótturkind! —jeg 
sje, ef að þú hefðir svoddan skart, þá mætti hann 
faðir þinn krókna útaf í fángelsi, hlekkjum og fjötr- 
um eins og verða vildi, því að skartið væri þjer eins 
og kræsíngarnar honum bróður þínum, kærara enn fað- 
ir og móðir! — handa hverjum erjeg að draga saman ? 
handa hvérjum hef jeg svo mikla og sífelda mæðu ? 
“ Anna. Ójá! peníngarnir eru ekki til neins gagns 
á kistubotninum, ef eigandinn kaupir ekki nokkuð 
utaná sig fyrir þá. 
Steinn. Ellegar etur og drekkur þá upp eins 
og hann skarpvitri bróður þinn vill. Eru þá ekki 
peningarnir til neins annars? spurðu stúlkuna, sem 


fekk þjer gersemarnar þær arna, hvað það mundi 


hjálpa honum föður hennar ef hann hefði núna pen- 
ínga! er ekki svo? gæti hún þá ekki haldið skart- 
inu sínu ? 

Anna. En ef hún hefði ekkert skart, til hvers 
væru þá peningarnir? 

Steinn. Aldrei fær maður þakklæti hjá slæm- 
um börnum, hversu mikið, sem hann dregur saman 
handa þeim! — farðu! láttú stúlkuna koma sjálfa 
híngað — jeg verð að heyra hvernig stendur á þess- 
um gimsteinum, hvað dýrt hún vill selja þá, og hvað 
af þeim hún ætlar mjer; þvíjeg vil ekki hafa prjóns- 
virði framyfir það, sem hann faðir hennar er mjer 
skyldugur. Það væri blóðugt að hafa það af svo 
góðu barni. 

Anna. Að minnsta kosti verð jeg að fá einn 
hríng af því. 

(hún fer burt). 


90 | foreldra bezta eign. 


2. atriði. 
Steinn. (einsamall) 
(Eptir að hann hefnr hugsað sig nokkra stund), 

Nei! mjer fellst ekki þetta úr fötum! — slík 
börn! — sonurinn vill fara í fángelsi fyrir föðurinn 
— „dóttirin kemur híngað, kastar sjer fyrir fætur 
mjer — er að bjóða það lítð, sem hún á af kvenn- 
skarti, og — og fyrir hvaða föður þá? þann, sem 
steypir þeim í eymd og volæði, hleypir sjer í skuld- 
ir og geingurí borgun fyrir svikara. En börnin mín! 
— hvert sem þau líta, sjá þau ekki annað enn alls- 
næktir og auðæfi — og aldrei eru þau rjett þakklát 
— sonurinn sækist eptir eintómis yðjuleysi, en dótt- 
irin að flíngra öllu utaná sig. 

(Einhver lýkur upp dyrunum. og Margret kemur inn). 


8. atriði. 
Steinn. Margret. 

Marcrrt. Eyrirgefið þjer hærstvirðandi herra 
Steinn! — j 

Særinn. Hvað? fyrirgefa? úr því þú ætlar að 
borga mjer. Því sagðir þú mjer það ekki strax áð- 
an, svo hefðir þú verið mjer velkomin, og þá hefði 
hann faðir þinn núna verið orðinn laus. 

Marcrer. Æ! hann faðir minn verið laus! æ 
hvaða lukka! — en þjer vilduð þá ekki heyra hvað 
jeg sagði — 

Sæeinn. Hefðir þú strax í fyrstunni talað um, 
gimsteina og borgun, þá hefði allt farið öðruvísi, en 
jeg man ekki jeg heyrði annað enn kvein og vol. 

Marcxr. - Satt er það, í fyrstunni ætlaði jeg að 
bera mig að koma yður tilað aumkast yfir eymd og 
neyð hans föður míns, og okkar ólukku, en bera 
mig að halda því einasta, sem jeg, bróður minn og 
fátæk föðursystir, áttum að hafa okkur til viðurværis. 





IX. „Góð. börn gl. 


-Smerwn. „En hann faðir ykkar getur aldrei: for- 
svarað það, ellegar hann er ekki með öllum kaup= 
manns mjalla, að vera svo bláfátækur, og setja pen- 
ínga í óþarfann þann arna; til að bera það skart á 
börnin sín. Peníngarnir eiga alltíð að vinna hjá kaup- 
mönnum og ekki vera eitt augnablik kyrrir í handr- 
raðanum, því. einn peningur á annan að vinna. 

Marerær. Þjer hugsið rángt í þessu, minn:herra! 
Ömmu systir mín testamenteraði henni móður minni 
sælu, og hún aptur mjer þessar gersemar. Jeg hef 
aldrei vitað neitt af þeim; og enn síður brúkað þær. 

Steinn. Hvernig þá? 

Marerrr. Í fyrsta sinn í dag þegar hann faðir 
minn var svo ólukkulegur — æ! þjer vitið hvernig 
á því stendur! fekk hann mjer þær, þegar hann 
kvaddi okkur — (hún grætur) jeg beiddi hann borga 
þarmeð það, sem þjer ættuð hjá honum — 

Steinn. Já! að vera svo órjettvís.. 

Marcrrr,. En hann sagði, það væru. stærstu 
rángindi, ef hann borgaði skulir sínar með því, sem 
væri mín eiginleg eign; jeg skyldi bera mig að selja 
það (og. sagði hann mjer hvernig jeg skyldi fara að því) 
og brúka það. mjer og bróður mínum og fátækri föð- 
ursystur minni til uppeldis, svo við þyrftum. ekki að 
líða mjög stóra nauð. 

STEINN. Og nú kemur þú, stúlka mín! með 
þessar gersemar, til að kaupa hann föður þinn út 
fyrir þær. 

Marerrr. Já, herra Steinn! og jeg grátbæni 


„yður, að láta ekki bíða eitt augnablik, að veita mjer 


þá gleði. 
Steinn. Hvaraf ætlar þú þá að „lifa á eptir, 
faðir þinn og bróðir ? 
Marcrert. Jeg þarf ekki mikið; minn góði fað- 
ir hefur látið kenna mjer aðskiljanlegar kvennahand- 


92 foreldra bezta eign. 


yðnir. Jeg ætla að vera að bæði nótt og dag, og 
bera mig að vinna mjer nokkuð inn með því. 

Sternw. Sannarlega, jeg fell í stafi og allt að 
tarna föður þínum til vilja? 

MarcrEr. Æl! minn herra Steinn! ætlið þjer að 
gjöra mjer það til kinnroða, ellegar að reyna mig 
að þjer spyrjið svona? getur nokkur gjört minna 
fyrir hann föður sinn og fyrir svo elskuríkan föður? 

Steinn. Já! en hann faðir ykkar gjörir ykkur 
ólukkuleg ? 

Marcrer. Erum við ólukkuleg þegar við fáum 
hann aptur? hann hefur kennt okkur, að við skulum 
vera skynsöm, guðhrædd og dygðug, vera ánægð 
með lítið, vilja heldur hafa fróma fátækt enn ráng- 
feingin auðæfi; heldur auðmýkt og hófsemi, enn stollt 
og prjál, og hann hefur geingið undan okkur með 
sínu eptirdæmi í því öllu. 

Steinn. En borgaði mjer ekki. 

“ Marcret. Æl! elskulegasti herra Steinn! hann 
hefði gjarnan viljað borga hefði hann getað. „Hafi 
honum yfirsjest, svo kemur það af góðmennsku hans, 
að hann hefur treyst vel ótrúum eða hyrðulausum vin. 

Steinn. Þú getur vel mælt fyrir sök þinni — 
(hann geingur dálitið frá, og talar við sjálfan sig) það veit 
guð! aldrei hefur mjer böglast svo fyrir brjósti, mjer 
er svo þúngt eins og jeg ætli að gráta — það er 
rjett eins og innvortis sje eitthvað að hafa á móti 
mjer, að jeg get ekki með góðri samvitsku tekið 
gersemar þær arna. 

Marcrer. Nú! minn góði herra Steinn! kann- 
ske yður þyki það ekki nóg að tarna, jeg vil gjarn- 
an láta yður fá allt það lítið, sem jeg á í viðbót — 

STEINN. (hann klökknar og fer út) Hættú barnið 
mitt! — jeg kem strax aptur. 


IX. „góð börn 93 


9. atriði. 

Margret... (einsömul). 
Mjer sýndist hann vikna við og yrði klökkur — 
hann talaði við sjálfan sig — óg kallaði mig barnið 


sitt — það er allt einskis virði, ef við einasta gæt- 


um feingið okkar elskuríka föður aptur. 


10. atriði. 
„Margret. Steinn. Hinrik. 


HimriK. (heldur í höndina á honum, „og þegar hann 
kemur inn, fellur á knje fyrir honum) já! miskunið  þjer 
yður yfir okkur, og látið þjer okkur fá hann föður 
okkar góða aptur! — (í því hann sjer systur sína, stökk- 
ur hann upp) €rtú hjerna Margret mín góð! æ! komdu 
og biddú hann herra Stein með mjer, að hann láti 
mig Í fángelsi, í staðinn. fyrir hann föður „okkar. 
Hann faðir okkar getur unnið sjer inn nokkra pen- 
ínga til að borga honum með, en jeg ekkert. 

MarareT. (tekur í hægri höndina á honum Steini, og 
grætur svo tárin renna niður á höndína) Ójá bróðir minn ! 
jeg vona hann láti hann lausan — er ekki svo herra 
Steinn? hafið þjer ekki feingið betalíng? — (Steinn 
lítur á höndina á sjer; og Margret tekur eptir því) fyrir- 
gefið þjer herra Steinn! — gleðitár — vonartár, að 
þjer munið heyra okkar bæn — Jeg gat ekki það 
ist þeirra. 

Stern. Stúlka! stúlka! jeg vildi þú værir 
dóttir mín! ii 

Mararrr. Óh!l ef jeg væri-það, þá hefði hann 

faðir minn aldrei komið í fángelsi. „Jeg skyldi svo 
leingi hafa verið að grátbæna yður — 
„.Srernn. Líka fyrirmig, ef jeg hefði verið hon- 
um föður þínum skyldugur, og hann hefði. viljað 
kasta mjer í fángelsi? á 

MarcreT. Já! líka fyrir yður! fyrir yður skyld. 


94 foreldra bezta eign. 


um við hafa beðið hann föður okkar. Yðar góðu 
börn hefðu ekki heldur getað verið án síns elsku- 
lega föðurs, heldurenn við án ökkar, og aldeilis víst 
munu þau hafa beðið fyrir. okkur. 

SmeiNN. Ekki veitjeg tilþess; en þau eru ekki 
heldur nærri svo góð. 

Marerer. Það kemur til af því þeirra lukka 
er svo stór, að meiga halda sínum elskulega föður, 
að þau geta ekki getið nærri hvað stór ólukka það 
væri að missa hann, brid 

Steinn. Hm! — (hristir höfuðið) en, litli piltur! 
er það rjett alvara þín, að láta setja þig í fángelsi 
í staðinn fyrir hann föður þinn? — að vera í fángelsi, 
og fá ekki neitt annað enn vatn og brauð ? 

* Hinrik. Guð veit það, minn kærasti herra 
Steinn! jeg bið um ekkert annað. 

Mararrr. Þess þarf nú ekki leingur, Hinrik 
minn góður! hann herra Steinn lætur sjer nægja það, 
sem jeg er búin að borga. Er ekki svo? — ( því 
kemur Hermann, og hvíslar einhverju að honum föður sínum. 
Herra Steinn ætlar að fara burtu) æ! farið þjer ekki frá 
okkur, fyr enn þjer hafið lofað okkur, að við, sem 
fyrst fáum að sjá hann föður okkar aptur. 

Hinrik. Já, jeg sleppi yður ekki fyrri! takið 
þjer mig, og látið þjer mig fára í fángelsið.. 

Steinn. Hana slepptú mjer! jeg skal strax 
koma aptur (hann fer burt) 


MM. atriði. 
Margret. Hinrik. Hermann: 
Hermánn. Nú! hvernig þykir þjer fara, Hinrik 
minn! vondi maðurinn er kóminn að hn þig, og 
flytja þig í fángelsið. 
Hinrik. Með gleði, ef hann faðir minn *er 
þá laus. 


IX. Góð börn 95 


Hermann. Viljið þjer ekki fylgjast líka með? 
jómfrú! annars kynni jeg að biðja hann föður minn 
fyrir yður. tt) 

í Marargr. Jeg hugsa ekki þurfi á því að halda. 
Það er búið að borga honum föður yðar. 

Hermann. Svo! og þjer hafið svo mikla pen- 
inga? sá faðir má vera rjett góður, sem ekki hefur 
það hann geti borgað með fyrir sjálfan sig, en gef- 
ur börnunum svo mikið, að þau geta borgað fyrir 
hann! þá undrast jeg ekki yfir því!“ 


12. a trið i. 
Þau fyrri. Anna. 

Anna. Nú! jómfrú! eruð þið faðir minn orðin 
kaupsátt? Í 

Mararrrt. Satt að seigja, held jeg ekki hafi 
Þúrft mikla framistöðu til þess. Hann Tjet setja hann 
föður minn í fángelsi vegna skulda, nú fær hann 
peningana sína, og þá sje jeg ekki — 

“Hermann. Á! jeg heyri að jómfrúin er búin 

að borga. 

Anna. En það eru þó ekki peningar samt, og 
jeg varð að hafa mig alla við að tala fyrir því. 

Marcrrm. Úr því þið eruð kaupmanns börn, 
svo held jeg þið vitið, að peninga virði er eins gott 
og peningar. 


13. atriði. 
þau fyrri. Steinn. Krístján. 
(Margret og Hinrik hlaupa hæði í fángið á honum föður 
sínum). 

Marcret. Faðir minn góður! 

Hinrik. Æ! faðir minn! 

Kristsán. Börnin mín góð (hann umfaðmar þau). 

MarcrET. (hleypur og tekur stokkinn með. gersemun- 


96 foreldra bezta eign. 


um, sem stendur þar á borði, og fær honum Steini) þarna, 
herra Steinn! takið þjer við! takið þjer við! og þú: 
sund, þúsund þakkir. 

Hinni. Jeg þakka yður auðmjúklega, að Bjar 
gefið okkur hann aptur! 

KnisTjáw. (við han Margretu) Hvað. er Þetta? 
hvað: hefur þú gjört barn % 

Marerrr.. Það, sem skylda min — það, sem 
mín hjartanleg elska heimtuðu af mjer! æl! átti jeg 
að eiga nokkurn hlut, sem jeg hefði getað útvegað 
með frelsi handa yður, og laumast í burt með það, 
en láta yður sitja í fángelsi? — nei! nei! bezti fað- 
ir! minn seinasti blóðdropi — 

Kristján.  Æl! elskulegasta barn! jeg þekki 
þitt ástríka ypparlega hjartalag, en núna var þetta 
ekki, að breyta forsjállega og skynsamlega. 

Marerer. En rjettvíslega! fyrirgefið þjer mjer, 

faðir minn góður! þjer hafið gefið mjer eptirdæmið, 
Þjer gættuð ekki sjálfir að yðar velgeingni til þess 
að. börnin yðar gætu átt þetta. Gátum við þá minna 
gjört. 
s Kristján, En, það.er þín eigin eign! — herra 
Steinn! jeg vona þjer hafið svo mikla .tilfinning, 
þareð þjer eigið sjálfir börn, að þjer — lofið þjer 
mjer að segja yður frá! — 

Sreinn. Jeg veit það allt, alltsaman veitjeg það. 

Kristján. Hana, hafið þjer þásvo mikla með- 
líðun, og látið þjer mig aptur í fángelsið , þángað 
til jeg get: — 2 

Hinnik. Nei! nei! faðir minn! hann herra 
Steinn ætlar að taka mig fyrir borgunarmann. Jeg 
ætla að fara í fángelsið fyrir yður; þess vegna er 
jeg híngað kominn — 

Kristján. Vesælingur, góði Hinrik! jeg tek 
viljann fyrir verkið. En farðu núna og lærðu:nokk- 








IX. „góð börn 97 


uð, svo getur þú með tíðinni veitt yen nóga hjálp 
og huggun. 

Steinn. þegið þið! þegið þið! — jeg“ vikna 
svo við það — í sannleika að segja — augun fljóta 
í vatni á mjer — vissulega herra Kristján! — þarna! 
þarna! elsku stúlkan mín! þarna eru gersemarnar 
þínar aptur! þú ert perla, gimsteinn — — já, meira 
verð enn allar perlur og gimsteinar í veröldinni. , 

MarcreT - (vill ekki taka á móti). En hann faðir 
minn — ekki fyr herra Steinn. 

Steinn. Taktú við! taktú við barn! þú gjörir 
mjer á móti, ef þú tekur ekki við því — ekki skal 
hann í vegi standa! taktú við segi jeg, ef þú vilt 
ekki jeg verði reiður! (hún Anna hnippir í hann föður 
sinn, og bendir honum með augunum, en hann lítur reiðuglega 
til hennar). 

Marcrpr. Jeg tek. á móti því og þakka yður; 
en ekki nema með skilyrði — 

Kristján. Jeg er í yðar valdi, og er fángi. 

Steinn. Herra Kristján! vegna yðar góðu barna 
gef jeg yður enn nú frest uppá skuldina yðar í heilt ár. 
(Margret og Hinrik hlaupa til hans taka sitt hverja. hönd 

og kyssa þær). 

Marcrer. Æ! hæstvirðandi herra Steinn! þjer 
gáfuð okkur lífið — = 

Hinrik. Okkar huggun, okkar vernd, allt okk- 
ar aptur! hvernig eigum við nógsamlega að þakka 
yður! 

KrIsTJÁN. (tekur í höndina á honum Steini innvirðug- 
lega og eiginlega) Jeg skal finnast þakklátur við yður! 
jeg skal borga yður strax, sem guð hjálpar mjer. 
(Steinn tekur upp klút og þurkar sjer um augun, en á meðan 

hlaupa Hermann og Anna til hennar Margretar).. 

Anna. Æl! lofið þjer mjer enn einusinni að sjá 
Þessa fögru gimsteina! 


98 , foreldra bezta eign. 


(Margret sýnir henni, og á meðan hún er flýrulega að furðast 
yfir þeim tekur Margret einn hríng upp úr). 

Marerer. Þarna! jómfru! þyggið þjer þenna 
hríng eins og litla endurminning um mitt. þakklæti 
fyrir gæðsku hans föður yðar. 

„SmEiNn. Neil aldeilis ekki! jeg ætla ekki að 
láta borga mjer fyrir það, sem jeg hef gjört gott. 

Anna. Nú! jómfrúin gaf mjer hrínginn, er 
ekki satt? 

MarcrEr. Jú af öllu hjarta. 

Anna. Og jeg hef fullan rjett til að halda því, 
sem mjer hefur verið gefið. 

Steinn. Á! og líka þegar hann faðir þinn bann- 
ar þjer það? nei! aldeilis ekki! skilaðu aptur! 

Anna. Ekki verður af því! jeg hef hann og 
ætla að halda honum. 

(Hún hleypur útúr dyrunum, og faðir hennar á eptir). ' 

HERMANN (talar á meðan við sjálfan sig). Jeg hugs- 
aði jeg skyldi líka bera mig að ná nokkru; en það 
varð ekki úr því, jeg skil ekki hvað að honum föð- 
ur. mínum:er komið núna, hann er ekki vanur að 
vera svo örlátur (hann fer burt). 

STEINN (mætir honum í dyrunum og kemur Varla út 
orði fyrir mæði). Segðu henni systur þinni -—— hún skuli 
skila aptur — ellegar — ellegar það skuli ekki verða 
gott úr því. Æl jeg varð svo reiður! — en segið 
þjer mjer herra Kristján, hvernig þjer hafið getað 
feingið svo góð börn, en jeg á svoddan ótætis krakka? 
jeg veit, jeg veit úrtöku vel, hvernig jeg skal hefna 
min á þeim (hann fer að skrifborðinu sínu, og er að leita í. 
skjölunum). 

Krists4w. Má jeg tala eins og mjer býr í brjósti. 

Steinn. Býr í brjósti? já, um hreinlyndi þykir 
mjer vænt. 


IX. . Góð börn 99 


Kristján. Svo er jeg hræddur um þjer sjeuð 
sjálfir skuld — tí ð 

STEINN (fyrtist óg kemur hlaupandi að honum). Hvað? 
jeg skuld í því að börnin mín eru óhlýðin og ó- 
skikkanleg? læt jeg þau bresta nokkuð? er jeg ekki 
að sveitast fyrir því bæði nú og eptir dauða minn, að 
þau aldrei, aldrei þurfi að óttast. fyrir: fátækt, eins 
og börnin yðar? hef jeg ró nótt eða dag? og allt 
gjöri jeg það þeirra vegna. 

Kristján.  Þjer megið ekki láta yður þykja 
fyrir, herra Steinn! það er ekki yðar eins yfirsjón, 
það er mörgum ríkum mönnum, sem sjest yfir í því; 
þeir innprenta börnunum strax á únga aldri ofmikla 
virðingu fyrir auðæfunum, og að meta. þau alltof 
mikils, en aðra maktáríðandi hluti oflitils. 

Steinn. Hvað þá? get jeg þá ekki útvegað 
mjer allt með ríkidæminu. 

Kerstjáw. Ekki allt. Ekki eina af öllum þeim 
dygðum, sem gjöra oss elskuverða í guðs og manna 
augum, nema auðæfin sjeu brúkuð til þess, sem er 
gott og sómasamlegt. En ef barnanna tilhnegíingum, 
ástundun og girndum er einasta stýrt til að safna 
auðæfum, þá uppfyllir sú hugsun alla þeirra sálu, að 
allt fáist fyrir þau; en hvar á þá elskan til guðs, 
foreldranna, skyldunnar, dygðanna. og: alls þess, 
, sem er rjett og sómasamlegt, að fá rúm?. 

Steinn. Jeg held í sannleika, að þjer hafið 
rjett fyrir yður. 

Knistsán. Þegar börnin eru svo vanin, þá vilja 
þau ekki leingur hlýða, verða tilfinningarlaus, hvort 
öðrum geingur vel eður illa, leita ekki að dygð og 
speki nema í peníngakistunni, og þareð ágirndin vex 
sífeldlega, þola þau naumast að bíða þángað. til for- 
€ldrarnir deyja, vegna þess þau hugsa, að þá fái 
þau allt, sem þau eptir óska. 

Fkð 


100 foreldra bezta eign. 


Steinn. Guð minn góður! það er dagsanna! 
börnin mín hafa einga elsku til mín. Stelpan hugs- 
ar ekki um annað enn skart, en dreingurinn er sólg- 
inn í peninga til að svalla þeim út. 

Kristján. Þaraf kemur, að þareð únglíngum 
þykir aldrei vænt um peninga sjálfra penínganna 
vegna, en hafa alltíð aðrar girndir meðfram ágirnd- 
inni, þá, þegar þeir fá meðölin í hendurnar, eyða 
þeir þeim öllum til að seðja þær girndir, verða dubl- 
- arar, drykkjurútar, berast heimskulega á, eta upp, 
svalla og sóa því, sem þeir erfa eptir foreldra sína, 
og dregið hefur verið saman með mæðu og ángist. 

“STEINN. Það er aldeilis satt, herra Kristján! 
jeg sje fyrirfram hvernig börnin mín verða að róta í 
peníngakistunni minni! stelpan að kaupa allrabanda 
viðhafnar glíngur, en dreingurinn að halda veizlur! 
þjer opnið á mjer augun: en ætla — já vissulega 
ætla jeg — æ! jeg veit ekki sjálfur eiginlega hvað 
jeg ætla, eða hvernig jeg á að því að fara, að eiga 
önnur eins börn og þjer! æ! segið þjer mjer, hvað 
jeg á að gjöra, eða hvernig þjer hafið að farið 

Marcrer. Kæri herra. Steinn! þjer hafið of- 
góða þánka um okkur! 

Hinrik. Við höfum líka okkar bresti ! 

Steinn. Aldrei játa börn mín það! 

Kristján. Jeg hef sifeldlega innprentað börn- 
um mínum elsku og virðingu fyrir guði og dygðun- 
um, kennt þeim að þetta einúngis geti gjört þau far- 
sæl bæði þessa heims og annars; sagt þeim, að tign 
og tikidæmi sje að svo miklu leyti gott, sem það 
sje brúkað til góðs; strax í tíma haldið þeim frá 
yðjuleysi; Vanið þau til hlýðnis: látið kenna þeim 
allt, sem jeg hef verið umkominn, þeim gat verið 
til gagns og ánægju, og er eptir þeirra standi; og 
loksins kappkostað að vera þeim til góðs eptirdæmis 


IX. Góð. börn 101 


í öllu, sem jeg eptir breiskleika mínum hef getað. 
Við hvert eitt tækifæri hef jeg sýnt þeim merki til; 
að jég elski þau, og þau hafa borgað mjer það Á 
ur með því að elska mig. 

Steinn. Og jeg hef gjört mikið lítið eða ekk- 
ert af öllu þessu. Jeg hef ekki látið þau bresta 
neitt, og svo hef jeg ekki skipt mjer mikið meir af 
þeim. — En, en, herra Kristján! það eptirdæmi, 
sem þjer gáfuð þeim með því að gánga í borgun, 
var það líka skynsamlegt? 

Kristsáw. Kannske það hafi ekki verið nógu 
varkárnislegt. En samt yðrast jeg þess ékki, enn 
nú þetta augnablik. 

Steinn. Yðrist þjer þess ekki? nú geingur yfir 
mig! ef jeg hefði nú verið fastur á mínum ásetningi? 
ellegar börnin yðar— ó! blessuð góðu börnin þau! — 

Knistján. Þegar jeg gekk í borgun fyrir vin 
minn, þá gjörði jeg eins og vináttu skyldan. í það 
sinn af mjer heimtaði. Hafi vinur minn, eða sá, 
sem jeg í það skipti áleit fyrir vin,. ekki haldið sitt 
loforð, eða getað fullnægt því, þá er öll skuldin og 
andsvarið hjá honum. — 

STEINN. En straffið og ólukkan kemur yfir yður! 

Kristján. Innan skamms álít jeg það ekki 
neina ólukku. Börnin mín hafa lært þaraf, að þau 
meiga ekki reiða sig á manneskjurnar, ellegar á pen- 
ínga, því hvert eitt lítið atvik getur gjört. alla vora 
von ogg lukku að eingu. Þau hafa nú lært að þekkja, 
hversu gott það er, að eiga þann fjársjóð innvortis 
hjá sjálfum sjer, sem þau geta seinna brúkað. sjer til 
nota. Þau hafa verið svo ólukkuleg, af því þau 
voru hjartagóð og elskuðu mig, að uppvekja yðar 
höfðíngsgeð, sem þjer hafið auðsýnt mjer, og ávinna 
Sjer yðar hylli. Og fresturinn, sem þjer nú hafið 


102 foreldra bezta eign. 


Að 


gefið mjer, skal eptir því, jeg vona, sannfæra yð- 
ur um það, að jeg er ærlegur. 

STEINN. (fer að þurka á sjer augun, geingur enn einu- 
sinni áð skrifborðinu sínu, sækir skjal, og rífur það í sundur, 
en fær Kristjáni rifrildin) Ó! það eruð þjer! — þarna! 
— jeg gef yður upp alla kröfuna! fyrirgefið mjer 
alla þá mæðu, sem jeg hef gjört yður og yðar góðu 
börnum (hann grætur). 

KristJán. (umfaðmar hann) Nei! nei! jeg er yður 
allteins skyldugur — þó þjer hafið hastarlega klökkn- 
að af þessu, þá kannske þjer kynnuð að sjá yður 
seinna um hönð, en mitt orð er allteins gyldt eins 
og skjal með unðirskrifuðu nafni og signeti. (Kaup- 
manns Þjenari kemur inn með brjef). 

Þonnarinn. Hjerna er brjef til yðar, sem var 
innaní öðru til hans hússbónda míns, ogjeg á líka 
að skila frá honum að þjer megið láta sækja pen 
íngana þegar þjer viljið. 

Steinn. Hvaða peninga? — en það er vel! 
(þjenarinn fer burt, og Steinn lítur utan á brjefið) guð minn 
góður! það er höndin hans Loðvíks! — það skal 
jeg fljótt lesa! (hann brýtur það upp). 

Kristsáw. Höndin hans Loðvíkst 

STEINN. (les). 


„Hérra minn! 

„Jeg hef farið lángt frá mínu föðurlandi, og 
„sjerlegt ógæfu atvik, um hvert jeg ætla með nærsta 
„brjefbera að skrifa honum herra Kristjáni skilmerki- 
„lega, er orsök til, að jeg ekki hef getað sendt yð- 
„ur skuld mína, og ekki svo mikið, sem að geta 
„skrifað. Hjer fylgir þá Assignatíón (skuldskeitíng) 
„uppá kaupmann Diðrik með rentu og renturentum“ 
og svo framvegis. 

(Steinn blínir á hann Kristján). 
Herra Kristján ' 


= IX. Góð börn 103 


Kristján. Þetta var mjer mikil gleði, að 


hann vinur minn er líka ærlegur maður. “ 


(Margret og Hinrik grípa af fögnuði hönd hans herra Steins). 

Marerer.  Óh! mikil gleði er. mjer. það. að 
guð hefur. launað yður gæðsku yðar við okkur! 

Hinrik. Já! mjer líka — og að þjer, faðir minn 
góður! þurfið ekki leingur að hafa mæðu af því arna. 

STEINN. (eptir að hann kemur til sjálfs sín.,.og Hefur 
verið svo sem fyrir utan sig) Börn! —— börn! — þarna! 
(bann fær þeim Assignatíónina) hún er ykkar! hún skal 
vera ykkar! — í fyrsta sinni á minni lífstíð finn jeg 
til þess, hvaða ánægja það er — að. gjöra gott góð- 
um manneskjum, og það hafið þið kennt mjer. — Óh! 
oh! jeg get ekki komið til sjálfs mín aptur — 
(börnin vilja ekki taka á móti, og lita uppá hann föður sinn) 
refsið þið mjer ekki fyrir það, að jeg var harður, og 
neitið mjer ekki um — þessa litlu hugnun! — æ! 
hversu miklu ríkari eruð þjer, herra Kristján! vegna 
barna yðar enn jeg! nú sje jeg, að það er satt, sem 
stendur í fræðunum, að góð börn eru. partur % dag- 
legu brauði! verið þjer minn vinur! 


Kristján. Aldrei skal Jeg sleyma st stór- 


mannlega örlæti! 
MarcrET. Og við aldrei okkar velgjörðamanni. 


„X.  OPT ER FLAGÐ UNDIR FÖGRU SKINNI. 


Núshirvan Persa konúngur er í sögunum nafn= 
frægur fyrir rettvísi og geðgæðsku. Hann gekk 
einusinni í dularklæðum, kom í drykkjustofu, og sá 
úngan stríðsmanna forínga, er sat afsíðis og sýnd- 
ist sorgbitinn. Konúngurinn gaf sig á tal við hann, 
fann að hann var skýr og greindur, og spurði loks- 


ins af hverju hann væri'svo stúrinn. Hinn úngi. 


maður þagði um hríð, hugsaði sig um, og svaraði 
loksins: við höfum ekki sjest fyr enn nú, en svip- 
ur þinn og góðmennska opna á mjer munn og hjarta, 


104 Xi Fríðleikir. 


jeg-skal því segja þjer allt hvernig ástaðt er fyrir 
mjer. Jeg vildi eiga eina stúlku, sem var fríðleik- 
urinn sjálfur, annar úngur maður beiddi hennar með 
mjer, hann var fríðari enn jeg, en þó mjer sje skyldt 
málið, get jeg samt með sanni sagt, að mitt hjarta- 
lag var betra enn hans. Hún var sjer sjálf ráðandi, 
hugsaði sig leingi um, loksins játaðist hún mjer; 
brúðkaupsdagurinn var tilsettur, og jeg áleit mig 
þann lukkulegasta, rjett í því að jeg og aðrir vora 
kallaðir til stríðs. Jeg og sambiðill“ minn vorum 
hver hjá öðrum í bardaganum, þar sem harðast var, 
hann flúði fyrstar manna, og nokkrir af nágrönnum 
hans, síðan fleiri og fleiri, og þá voru nærri hundr- 
að manns hraktir til baka, þegar jeg og fjórir aðrir 
brutustum fram í skarðið, hughreystum þá, sem farn- 
ir voru að hrökkva undan, og bæði með uppörfunum 
og okkar eigin dæmi komum öllu í lag, svo síðan 
fekkst fullkominn sigur. Í þessum svifum fekk jeg 
stórt sár í höfuðið, eins og þjer sjáið af örinu því 
arna Í enninu á mjer, jeg datt tilfinningarlaus til jarðar, 
en lagsmenn mínir hjálpuðu mjer, svo jeg hjelt lífinu. 

Við komum heim aptur. Mikils ummegnugir 
vinir hans sambiðils míns gátu hindrað, að hann fekk 
ei sitt verðskuldaða straff; fullur af gleði flýtti jeg 
mjer til að umfaðma unnustu mína; en örið gjörði 
mig  ljótan í hennar augum, mig  fyrirleit hún, en 
móti hínum níðíngnum tók hún með ást og gleði. 
Það svíður mjer mest, að hún skyldi svo með mig 
fara, fyrir hverja jeg hefði viljað gefa mitt líf þú- 
sundsinnum, og hún skyldi þá velja svoddan níðing 
fram yfir mig. 

Þess skal hefnt verða, sagði Núshirvan, stóð 
hastarlega upp, og hinn úngi maður rak uppá hann, 
augun segjandi: hvernig? hvað? hver er — jeg er 
Núshirvan! hvað heitir þú? — Ali. 


| 
| 
| 
| 
4 


fi 


X. Fríðleikur. ; 105 


Hafir þú sagt satt,“ þá kom þú til mín innan 
eyktar, og sjáum hvað þá verður. 

Þessi úngi maður var viss um málstað sinn, 
mætti á tilsettum tíma, og sá níðinginn og svikatóuna 
bæði knjekrjúpandi fyrir Núshirvans hásæti; en 
konúngurinn ljet eins og hann tæki ekki eptir þeim. 

Jeg ljet kalla á þig, stúlka mín! sagði konúng- 
urinn. Hann faðir þinn þjónaði mjer með trú og 
dygð meðan hann lifði, og mjer var vel við hann. 
Jeg hef komizt að því, að hugur ykkar, mannsins, 
sem þarna liggur á knjám hjá þjer, og þinn, standi 
saman. Ef þú elskar hann sannarlega, svo segðu 
mjer það hátt, og rjettu að honum höndina, að þú 
viljir verða kona hans, því jeg ætla að halda veitslu 
í dag hvort heldur er. 

Bezti konúngur! — 

Sleppum öllu hrósi! þú veitst ekki enn, hverju 
þú þarft að hrósa! svaraðu mjer einlæglega! elskar 
þú þenna mann ? 
= Já! 

Elskar þú eingan nema hann? 

Nei! aldeilis eingan. 

Hefur þá einginn betri eða verðugri beðið þín? 

Margir hafa beðin mín, og margir rjett vænir — 
en einginn betri og verðugri enn þessi. 

Hana þá! farið þið og giptist þið strax. Einn af“ 
hirðprestum mínum skal gefa ykkur saman, og þeg- 
ar það er búið, þá leiðið þið þau híngað ap 

Þau voru leidd burt. 

Núshirvan var rjóður í andlitinu, yfir ls allir 
undruðust, er þekktu hann — hann litaðist um með 
alvarlegu tillit, þekkti Ala í mannfjöldanum kringum 
hásætið, og bendti honum að hann skyldi koma nær. 

Undrastú yfir þessu, sem þú hefur heyrt og sjeð ? 

Ónei!, þó ekki geti jeg skilið hvað þjer ætlið 


4 


106 XK. Fríðleikur. 


fyrir yður með því, herra! en jeg veit það muni verða 
skynsamlegt og rjettvíst, þareð það kemur frá yður. 

Heldur þú það? — kannske! stattú þarna kyr! 

Skömmu eptir komu nýgiptu hjónin.  Brúður- 
innar andlit var hýrt og glansandi af gleði, og þau 
köstuðu sjer á knje fyrir hásætinu, til að útausa 
sínu þakklæti. 

"Sparið ykkar þakklæti, sagði konúngurinn (og 
leyndi þá ekki leingur reiði sinni). Líttu upp, kona! 
og talaðu! þekkir þú manninn þann arna? 

Hún bliknaði upp eins og nár og svaraði: já! 
herra! það er hann Ali sonur nábúa míns. 

Beiddi hann þín ekki einusinni? varstú ekki 
búin að játa honum þinni hönd og trygð ? 

Jú! jeg gjörði það — en — 

Því hjeldst þú þá ekki þitt loforð ? 

Vegna þess — vegna þess — 

Á! ókindin þín! af því hann var betri maður, 
trúrri þegn, hugaðri stríðsmaður, heldurenn dáðlausi 
kvennvæflulegi stroku - og meinsæris - maðurinn sá 
arna! vegna þess að skráman, sem stríðshetjum er 
sú stærsta æra, var til lýta á enninu á honum — gott 
og vel! þú ért búin að velja hinn, þú skalt líka eiga 
hann! ykkar band sje óuppleysanlegt! jeg gaf þjer 
tíð og tækifæri að sjá þig um hönd; gjörðu það þá 

„nú! — þjer þókti æruskráman ljót á enni mannsefnis 
þíns, það er þá bezt að reyna hvort smánar-örið fer 
bónda þínum betur! — farið þið strax burt með níð- 
ínginn, sem. strauk burt úr bardaganum, ruglaði fylk- 
íngunni, og af bleyðuskap var nærri búinn að steypa 
föðurlandinu í fordjörfun! — hann skal brennimerkj- 
ast á ennið með drottins-svikamarki, síðan skal 
færa þau bæði til hjónarúmsins, og á morgun skal 
leiða þessi heiðurshjón gegnum öll staðarins stræti, 
og láta úthrópa með hárri röddu fyrir þeim: svona 








KI. Gátur. 107 


á hver sú stúlka að straffast, sem forsmáir ærumann- 

inn, er vantar það, sem. útvortis með honum mæli, 

en giptist níðingnum, af því hann er fríðari, eða út- 
vortis. álitlegur. 

Grátandi og hálfdauður kastaði vesælingurinn 
sjer niður fyrir fætur konúngsins, titrandi bað hann 
um vægð. Ali bað um náð fyrir bæði hjónin, en 
Núshirvan bendti sínum þjenurum, og dóminum var 
fullnægja gjörð. 

Þessi strángi dómari snjeri sjer síðan náðug= 
lega til Ala. Þú átt, sagði hann, skilið að fá betri 
konu enn þá, sem þú misstir. Vel þjer hverja, sem 
þú vilt af minum hirðmeyjum! og þú skalt fá það 
fyrsta ljensherradæmi, sem losnar, til launa fyrir 
hreysti þína og trúmennsku. 

XL GÁTUR. 

Al). Sópur. 42. Vax. 43), Guð. 44). Sólin, 4). 
Ljósasöx eður Kola. - 

46). Jeg verð aldrei eldri enn 12 mánaða, þó sýni 
jeg tímann í öllum hans ásýndum, bæði barn, 
úngling, fullorðinn og gamalmenni. 

47). Bóndinn sáir því, jörðin ber það, því er drekkt, 
það er steikt, það er brotið, vefarinn fær það, 
allir brúka það, mylnumaðurinn tekur það, allir 
fá það aptur, þá er það við lýði, ellegar Sk 
einginn veit hvar? eða hvernig? 

48). Jeg er ekki annað enn munnur og eyra, og 
gjöri A kunna otal hluti, sem skeð hafa, og 
enn nú við bera, þó hefur þú aldrei sjeð mig. 

49). Jeg er er ekki annað enn magur hryggur, sem 
hvorki hef hold nje bein, og þó verð jeg að 
bera hold og bein, og pressa hold og bein. 

50). Jörðin gat mjer lif, jeg óx upp ár frá ári, 

=" járnið varð mjer að bana, vatnið að líkbörum, 
en eldurinn gröf. 


108 XII. Guð er 
XI. 
LI 


Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast , 
daufir heyra, dauðir upprísa og ángruðum 
boðast að Kristur sje kominn. Matth. 11. 5. 


' 


Guð. er vor góður faðir, bæði að því leyti, sem 
hann hefur veitt oss andlega og líkamlega velgjörn- 
ínga í sköpuninni, og líka þegar vjer höfðum misst þá 
eptir syndafallið, varð hann að nýju vor velgjörða 
faðir með að senda oss sinn son. Það kenniteikn 
átti þess vegna vel við, sem Esajas fyrirspáði, og 
Jesús með áðurtjeðum „orðum í guðspjallinu bendir 
Jóhannesi skírara til, hvaraf hann skuli vissulega 
þekkja að Kristur sje í heiminn kominn, nefnilega: 
að þessi drottins smurði væri.að útbýta hjer að ofan 
nefndum guðs velgjörníngum. Út af þessu efni 
spurði jeg í kvöld börn mín, og sagði: manstú Magn- 
ús ltli! til nokkurrar ritníngargreinar í hverri guð 
er kallaður rjettur faðir? 

Macnús. Það mun vera Efes. 3, 15. . „Sá 
sem rjettur faðir er yfir allt hvað börn kallast bæði 
„á himni og jörðu. “ 

Prestur. Já! lætur guð þá ásannast að hann 
sje allra faðir ? á 

Macnús. Það finnum vjer og reynum sífeldlega. 

Prestur. En hefur guð þá föðurlegt hjartalag 
til hinna vondu? 

Macnús. Já! Lúk. 6, 35. „Hann er góðfús við 
„óþakkláta og vonda.“ 

Prestur. Lýður litli! við hverja er guð góður? 

- LýÐur. Við alla, bæði góða og vonda. 

Prestur. Er hann þá jafn-góðfús við alla? 

Lýpur. - Þeir góðu, guðhræddu og þakklátu 
meiga vænta meira góðs af honum, enn hinir vondu. 





Vor faðir 109 


Prestur. Guðmundur er það þá ekki meira, 
enn að vjer meigum vænta góðs af guði? 

GuÐpmunnur. Hann gefur oss líka gott. 

Prestur. Hvað opt? 

Gupmunnur. Alltíð og sífeldlega. 

Prestur. Getur hann það líka alltíð? svara 
þú, Magnús! á 

Macnús. Þegar vjer ekki sjálfir hindrum hann, 
þá bæði getur hann og vill gjöra oss gott. 
'  Præsrur. Veit hann líka með hverju móti bezt 
fer að hjálpa oss? 

Macnús. Já! því hann veit og þekkir allt. 

PrrsTur. Seigðu mjer nú, hver þjer er betri 
faðir, jeg eða guð? ef þú ættir um annanhvern að 
velja, hvern ætlar þú að þú mundir kjósa þjer? 

Macnús. Guð, því minn líkamlegi faðir getur 
hvorki hjálpað mjer í svo mörgu, eða svo. mikið 
eða sifeldlega, eða svo leingi sem guð. 

Prestur. Seig þú mjer, Kristrún mín! hvernig 
Jesús hefur kennt oss að þekkja guð? 

Kristrún. Eins og hann sje vor faðir. 
„ Prestur. Er guð þá í raun og sannleika vor 
faðir % 

Kristrún. Já! því hann vill oss allt gott eins 
og faðir, hann gefur oss allt gott, sem vjer pie 
þurfum, og gefur oss það sífeldlega. 

Pius. Hvað gott hefur guð gefið þjer? 

KrisTRÚN. Margt og mikið. 

Prrsvör. — Hvað er, Guðmundur litli! það 
helzta, sem guð hefur gefið þjer? 

GuÐmunnur. Lífs uppeldi — heilbrigði — sál. 

Prestur. Já! já! mikilsverðt er LE Hvað 
gott höfum vjer af sálunni? 

Gupmunnur. Hún gjörir, að vjer erum lifandi. 


110 XII. Guð er 


Prestur. Hvað er þá það helzta góða af því, 
sem þú nefndir? 

Gupuunnur. Lífið. 

Prestur. „Hefur guð gefið oss lífið? Lýður litli! 

LýÐur. *jál einginn gat gefið oss það nema hann. 

Prestur. Hversvegna er lífið það bezta ? 

Lýnur. Því ef vjer hefðum það ekki, þá gæt- 
um vjer ekkert sjört. 

Prestur. Gætum vjer haft nokkra gleði ef 

"ekki væri lífið? 

Lýnur. Nei! því þá gætum vjer hvorki heyrt 
nje sjeð, geingið eða talað. 

Prestur. Hver er þá grundvöllur tl allrar 
tímanlegrar og eilifrar lukku? 

LýÐur. Jeg hugsa það sje lífið. 

Prestur. Er það þá sú bezta gjöf? 

Lýpur. Já! og í guðspjallinu telzt með Krists 
velgjörningum: dauðir upprísa. 

Pnrsmur. En er það þá sú einasta gjöf? Magnús! 

Macnús. Nei! heilbrygðin. 

Prestur. Er hún þá svo mikilsverð ? 

Macnús. Já! næst lífinu er ei þan mest 
verð af tímanlegum hlutum. 

Prestur. Hvað mikils mundi meiga virða einnr- 
ar. einustu manneskju heilbrygði? hundrað hundr- 
aða? — eð þúsundsinnum hundrað hundraða ? 

Macnús. Það er ekki mögulegt að virða hana. 
Hún getur ekki borgast með neinum peningum. 

Prestur... En ef einhver hefði nóg af“öllu, og 
meir enn nóg, en væri heilsulaus ? 

„ Macnús.. Hann hefði samt ekkert gátt af því. 

Prestur: Guðmundur litli! hverjum eigum vjer 
heilbrigðina að þakka ? t 

Gupmunnur.. Guði. Og hjer var líka þess 
minnst Í guðspjallinu: líkþráir hreinsast. 


. 





vi faðir. 1ll 


Prestur. En alla líkamans og sálar krapta? 

GuÐmunnur. Guði líka. 

Prestur. Eru þeir þá mikils verðir“ t. d. að 
"geta fundið til og skynjað? 

Gupmunnur. Já! 

Prestur, Hvað er það þá að skynja? 

GuÐmunnur. Að þekkja og reyna með skiln- 
íngarvitunum. 

Prestur. Hvað kallast það, sem kemur því 
til leiðar? 

GuÐnunnur. Tilfinníngarkraptur. 

Prestur. Hverjum eigum vjer hann að þakka ? 

GuÐmuNDur. Guði. 

Parstor. Er sá ktaptur svo góður? t.d. sjón- 
in? svara þú, Kristrún ! 

Kristrún. Já! og hennar er getið líka á guð- 
spjallinu: blindir fá sýn. 

“ Prestur. Hvað mikils ætlar þú hún sje verð“ 
eins og þúsund ríkisdalir? 

Kristrún. Miklu, miklu meira, því heil pen- 
íngar gætu ekki hjálpað mjer ef jeg væri sjónlaus. 

Prestur, Getur sá, sem er blindur, verið sjer 
og öðrum eins til gagns; og haft eins mikla ánægju, 
eins og sá, sem hefur sjónina? 

Kristrúw. Neil sjónin er betri enn allir pen- 
íngar. 

Prestur. * Hvað mikla. penínga heldur þú, 
Lýður minn! þú vildir hafa, ef einhver vildi kaupa 
af þjer heyrnina? 

Lýpur. Jeg vildi heldur heyrnina enn alla 
peninga. ; Í guðspjallinu er líka til þess tekið, svö 
Sem stórs Velgjörníngs, að daufir feingu af Jesú 
heyrnina. 

Prestur. En hvað marga fyrir luktan, smekk 
og tilfinningu ? j 


112 XII. Guð er 


LýÐur. Jeg held jeg gæti helzt verið án lukt- 
arinnar; en heldur vildi jeg hafa öll mín 5 skiln- 
íngarvit, enn alla peninga, sem til eru, þó jeg ætti 
áður ekkert af þeim. 

Prestur. Hverjum eigum vjer allt: þetta að 
þakka? 

LíÐur. Guði. 

Prestur. Það er þá bæði margt og mikið, 
sem vjer eigum guði að þakka? 

Lýpur. Já! margt og mikið! 

Prestur. - En seig þú mjer, Magnús minn! 
þetta var einasti einn sálarkraptur; höfum við ekki 
fleiri? manstú ekki líka það, sem þú hefur lesið, 
sjeð, heyrt, gjört, o. s. fr. ? 

Macnús. Jú! vjer höfum minni. 

Prestur. Það mun vera mikils verðt? 

Macnús. Já. í a 

Prestur. Ímyndaðu þjer þá mann, sem væri 
minnislaus! 

Macnús. Það væri sá aumasti maður. 

Prestur. Gæti hann verið skynsamur? 

Macnús. Nei! því hann myndi ekkert. 

Prestur. Gæti hann lært nokkuð? 

Macnús. Nei! hann væri sáraumur maður. 
Þegar einhver beiddi hann að gjöra eitthvað, ætla 
sjer eitthvað, senda hann frá sjer til einhvers, þá 
gleymdi hann því strax. Hann vissi ekki svo mikið 
sem hvernig ætti að komast útúr túninu eða húsinu. 
Hann þekkti ekki aptur kúna frá kettinum. 

Prestur. Hvað mikið heldur þú, Guðmundur 
litli! að þú vildir selja minnið fyrir, ef þú ættir að 
vera skaðlaus ? F 

GuÐmuunDur. Sú guðs gáfa er meira verð enn 
allir peningar. 


vor faðir. 113 


Prestur. Er það þá satt; sem margur segir 
um fátæka: Guð hefur litið ljent honum ? 

Gupmunnur. „Óneil þeir hafa þegið af guði 
það, sem er miklu betra enn auðæfi, sem er lif og 
heilbrygði og margt annað gott. 

Prestur... Finnst það líka í biblíunni að, allt 
gott, sem vjer höfum, sje frá guði? 

Gupmunnur: Já „Jac. 1, 17. öll séð: og jöll 
„fullkomin gjöf kjemur ið ofan frá föður ljósanna, 
hjá hverjum hvoórki er umbreyting jói skuggi af 
„umskiptum,“ í 

Prestur. Hvað lærum vjer af þeirri ritningar 
grein“ Kristrún % 

Kristrún. Að vjer eigum guði állt gott að þakka. 

Prestur. Er það góða þá lítið? 

Kristrún. Nei! það er'mikið, það/mun reyn 
ast mikið, þegar vjer hugsum útí það. 

Prestur... Höfum vjer þá, Lýður litli! "a í 
því, að kalla: guð vorn föður? 

LýÐur. Já. 

Prestur. „Lætur sá, sem ér góður faðir sjer 
nægja með að gefa börnunum? 

Lýgur. Neil hann gjörir þeim fleira gott. 

Prestur. Hvað gjörir hann þá meirf kannske 
hann kjenni þeim líka? 

LýÐpun. Já! hann segir þei hvað: Þeim sje 
gott: eða skaðlegt. 

Parsrur. Hann gjörir þá meira enn það gefi 
þeim mat og drykk“ - ; Et 

Lýsun. Já! 

Prestur. Getur þú, Magnús minn! 0 mjer 
ritningargrein uppá; að. guð geli oss líka mat og 
drykk? 

Magnús. Jáls Jl Pet.:5, 1. kastið allri fðai 
sáhyggju uppá hann, nn ber umhyggju fyrir yður.“ 
S 


H4 KI. Guð er 


Prestur. Hver er meiningin í því ? 

Macnús. Þegar vjer berum oss eptir eins og 
hann hefur skipað, þá meigum vjer treysta því, að 
vjer fáum nóg til vors nauðsynlegs lifs-uppeldis. 

Prestur. Hefur hver einn góður faðir líka um- 
hyggju fyrir uppfræðingu barna sinna ? 

Macnús. Já! eins og góðurfaðir sjer hann fyr- 
ir því, að þau læri það, sem er gott og nytsamlegt, 
svo þau verði vel siðuð og skynsöm. 

Præsrur. Finnur þú það í ritningunni? 

Macnús. „Esaj. 48, I7. svo segir drottinn 
„þinn lausnari, sá heilagi í Ísrael: Jeg er -drottinn 
„þinn guð, sem kjenni þjer það sem þjer er nytsam- 
„legt, og leiði þig á þá götu, sem þú átt að gánga. 
„Æ! að þú vildir hlýða því, sem jeg segi þjer, þá 
„mundir þú farsæll verða!“ 

Prestur.  Seg þú mjer, Guðmundur minn! 
hvað vjer lærum af þessari ritningargrein ? 

GuÐuunnur. Að.guð kjenni oss allt það, sem 
oss er nytsamlegt. 

Paestur. Til hvers gjörir hann það? 

Gupmunnur. Svo að menn verði farsælir. 

Prestur.  Gétur þú sagt mjer það með öðrum 
orðum ? 

- GuÐvunnur. Svo þeim liði sífeldlega vel. 

Pkesrúr. Ség þú mjer, Kristrún mín! hvern. 
hefur guð sjerilagi sendt, sem fremur öðrum hefur 
kjennt oss. 

"Kristrún. Jesúm Krist, og það nefnist hjer 
í guðspjallinu: ángruðum boðast- að Kristur sje 
kominn. 

Prestur. „ Jál börnin mín! hann hefur bezt 
kjennt oss að þekkja guð. Hann hefur kjennt oss 
hvað guð vill vjer skulum gjöra, og hvað guð ætli 
sjer með. oss. Hann hefur kjennt oss, hvernig vjer 











vor faðir. 115 


eigum guði að þóknast, svo hann aptur á mót elski 
oss. En — sjer góður líkamlegur faðir ekki. þar að 
auk fyrir því, að börnin hafi not at uppfræðingunni ? 

Kristrún. Jú! 

Prestur. Gjörir þá guð eins við oss? 

Kristrún. „Já! hann berí allan máta umhyggju 
fyrir vorri velferð. 

Prestur. „ Lætur góður líkamlegur. faðir sjer 
nægja með að kjenna börnunum hvernig þau eiga að 
breyta, hefur hann ekki líka gætur á hvernig 
þeim ferst að? 

Kristrún.- Já! hann gætir að því, og passar 
uppá það. 

Parstur. Gjörir þáguð eins við oss % 

Kristrún. Já. 

Prestur. Getur þú, Magnús litli? sagt „mjer 
nokkra ritningargrein, sem hljóði uppá það ? 

Macnús.  Jál „sálm. 139, 1. Drottinn þú: ran- 
“ „sakar og þekkir mig!“ „og aptur seinna v. 23. 24. 
„transaka þú mig, guð! og reyn mitt hjarta hvernig 
„Jeg er sinnaður, sjá þú hvort jeg er á vondum vegi, 
„og leið mig á þann eilífa veg.“ 

Prestur. Hvað þýðir það að ransaka nokkurn ? 

Macnús. Að komast eptir hvernig hann hegði sjer. 

PrEstur. - Getur maðurinn gjört eður hugsað 
nokkuð, sem guð veit ekki? 

Micnös: Nei! því í sama sálms 2. versi stend- 
ur: „hvort, sem jeg sit eða stend, þá veitstú það; 
„þú þekkir mínar hugrenningar áleingdar.“ 

Prestur. En hvað þýðir það, sem kemur strax 





1 Meiníngin í seinustu orðunum er: sjá þú hvort jeg er 
á raungum vegi, og leið mig á þann veg, sem liggur 
til eilífrar sælu. 


116 KI. Guð er 


á eptir Í Sja versinu: „hvort; sem jeg geing eður ligg, 
„þá ertú í kringum mig og sjer alla mína vegu?“ 

Macnús. Þú ert ætíð mitt vitni, þú sjerð allt 
það, sem jeg hefst að. 

Prestur. Seg þú mjer, Lýður litli! getur 
nokkur líkamlegur faðir verið eins vitni til þess, 
hvað öll börn hans hafast að, eins og guð ? 

'Lýpur. Nei; einginn líkamlegur faðir getur sí- 
feldlega verið hjá börnum sínum, og Aa vitað 
þeirra þánka. 

Prestur. Þá skilst mjer, að guð hafi enn meiri 
tilsjón með börnum sínum enn nokkur maður? 

Lýsur. Já! hann veit líka allt, sem þau vilja 
gjöra, þó ekki verði af því. 

Prestur. Hvað gjörir góður líkamlegur faðir, 
þegar barnið: dettur og meiðir síg, eða því verður 
eitthvað á? svara þú, a 

Gúpmunner. Hann lætur græða það, eða fær 
því í hendur meðöl til að koma því í stand, sem úr 
lagi hefur farið. 

PrEsrur. Gjörir guð eins við oss! 

GuÐmunnur. Já! hann hefur gefið oss endur- 
lausnarann Jesúm Krist, sem hefur komið oss í sátt 
við guð, og þann gleðiboðskap nefnir líka guðspjall- 
ið: ángruðum boðast að Kristur sje kominn. 

Prestur. Getur þú sagt mjer ritningargrein 
uppá það? 

Gupuonnur. Já! „Róm:5, S— 11. guð hefur 
„auðsýnt sína elsku til vor í því, að Kristur hefur í 
„vorn stað dáið, þegar vjer enn þá vorum syndugir 
„— en ekki einasta erum vjer frelsaðir, heldur meig- 
„um gleðjast af. guði, vegna drottins vors Jesú Krists, 
„hver oss hefur komið í sátt við hann.“ 











1 Lærðir menn hafa fært sönnur á að orðið: „vera í kring- 
um einhvern“ megi vel útleggjast fyrir að þekkja hann grant. 





vor faðir. 117 


Prestur. Segðu mjer, Kristrún! er líkamleg- 
um föður sama hvernig börnin hans hegða sjer? 

Kristrún. Nei! 

Prestur. Hvað heimtar hann þá af þeim? 

Kristrún. Að þau hegði sjer vel. 

Prnstur. Hvað gjörir hann ef þau hegða sjer vel? 

Kristrún. Hann elskar þau. 

Prestur. Hvernig er honum til geðs af þvi? 

Kristrún. Hann gleðst yfir þeim, og: þykir 
vænt um þau. 

Pagsrur. En, Lýður litli! gleðst hann þegar 
hann sjer að eingin tilsögn tjáknar? 

Lýpur. Nei! það getur ekki verið. honum til 
gleði; honum mislíkar það. 

Prnstor. Er þessu eins varið hjá guði? 

Lýpur. „Já! honum getur ekki verið. óhlýðnin 
til gleði eður velþóknunar. 

Prestur. Er guði þá ekki sama hvernig sem 
vjer hegðum oss? 
' Lýnur. Nei! því guði er si gleði af oss, 
eða honum.er ekki þókknanlegt nema þegar vjer 
erum guðhræddir. N 

Preastur.. Getur þú sagt mjer ritníngargrein 


uppá þetta? Magnús minn! 
La 


Macnús. Já! „1. Mós. 4, 7. guð sagði við 
„Kain: er ekki svof ef þú ert frómur, þá ertú þakk- 
„næmur. En sjert þú ekki frómur, þá hvílist synd- 
„in fyrir dyrum! hún situr um þig, en þú „átt að 
„hafa yfirráð yfir henni.“ 

Prestur. Nær erum við þá guði þókknanlegir ? 

Macnús.. Þegar vjer erum guðhræddir. 

Presmur. Hvað. er þá að vera guðhræddur? 





líþessi vanda grein hefur verið af ýmsum ýmislega útlögð. 
Þar sem ekki innsta annað. bersýnilega betra, ser rjettast að 
halda þeirri gömlu og siðvanalegu útleggingu. 


„ 


ii8 XI: Guð er 


; Maánús. Að vera fús á að gjöra það, sem guð 
vill. 
Prestur. Gott og vel! en er það ei meira ? 

Macnús. Að bera sig hvern dag að verða 
skynsamari og betri. 

' Paesrur. þar við má líka bæta, að það á að 
framkoma af elskunni til guðs. Fn hvernig er sá 
af guði álitinn, sem er guðhræddur ? 

í Maenús. Þægur. Guð hefur þókknun á honum. 

Prestur. En þegar einhver er ekki guðhrædd- 
úir, eður er óhlýðinn, getur guð haft velþókknun á 
slíkum? 

Magnús. Nei! „sálm. $, 5. þú ert ekki sá 
„guð, sem hefur þókknun á óguðlegu athæfi. Sá 
„vondskufulli fær ei að staðnæmast hjá þjer.“ 

Prestur. Svo gætir þá guð að oss, og álítur 
oss með velþókknun, ef vjer erum guðhræddir, en 
með misþókknun ef vjer erum óguðlegir, vondir og 
lastafullir; en gjöra þá líkamlegir feður ei meir enn 
gæta að? 

Macwús. Þeir rannsaka hvort börnin hafi verið 
hlýðin. 

Prrsrur. Finnst það um guð í ritningunni ? 

Macnús. Já!,1 Pjet. 1. 17. og með því þjer 
„ákallið þann föðurinn, sem án manngreinar álits 
„læmir hvern eptir sínum verknaði, þá hagið yðar 
„dagfari með óttablendni, svo leingi, sem þjer dvelj- 
ið hjer eins og gestir.“ 

Prrsrur. Hvað lærum vjer hjeraf? Guðmundur! 

Gupmunnur. Að guð dæmir án manngreinar álits. 

Prestur. Það er að skilja, að vjer eigum að 
standa reikning af vorri hegðun. Eptir hverju mun 
guð dæma? 

Gupmunnur. Eptir hvers eins verkum, hvort 
sem maðurinn er í hárri eða lágri stjett. 


vor faðir. 119 


Pnrestur.. Þegar þið nú, börnin min ! alltíð gjör- 
ið það, sem er gott, eruð alltíð skikkanleg, hvers 
hafið þið þá að vænta af ykkar föður ? 

Örr börnin. Alls góðs. 

PræsTur. En þegar þið eruð óskikkanleg, og 
gjörið það, sem er ljótt, hvers megið þið þá rana 

Öur börnin.  Refsíngar. 

Prestur. Hvers meigum vjer vænta af guði, 
ef vjer gjörum ætið gott? svara þú, Kristrún! 

Kristrún. Að oss gángi ætíð vel. 

Prestur. Hvernig var að orði kveðið um það í 
ritningargreininni, sem hann Magnús las fram seinast? 

Kristrún. Vjer eigum að haga voru dagfari 
með óttablendni. 

Prestur. Hvað þýðir það ? 

Kristrún. Vjer eigum að lifa forsjállega og 
með varkárni, svo vjer gjörum ekkert íllt. 

Prestur. Hversu leingi ? 

Kristrún. Svo leingi, sem vjer erum hjer til 
húsa, það er, á meðan vjer lifum. 

Prestur. - Má sá sem gjörir þetta, vænta sjer 
góðs af guði? 5 

Kristrún. Já! 

Prestur. Getur hann glaðt sig af því, að guð 
er hans faðir. 

Kristrún. Ójá! = 

Prestur. Hversu leingi? Lýður! 

Lýnur. Eiliflega. 

Prestur. Deyr guð nokkurn tíma? 

Lýpur. Nei! 

Prestur. Er það stundum, sem hann er ei 
viðlátinn ? 

Lýpur. Nei! hann getur alltíð hjálpað. 

Pnrsrur. „Vill hann alltíð hjálpa ? 


2“ 


120 XI. Guð er vor faðir. 


Lýgur. Já! guð kann ei að svíkja; hann heldur 
eins og góður faðir, allt það, sem hann hefur lofað. 
Prestur. Höfum vjer orsök til að gleðja oss af 
því, að Jesús Kristur hefur kjennt oss að þekkja guð 
svo sem vorn föður ? 
Lýnur. Já! 
Prestur. Hver er þá vor skylda aptur á mót? 
" Lýnur.. Að hegða oss svo, að guð hafi vel- 
þókknun á oss. 

Prestur. Mun oss þá vegna vel, börnin mín! 
ef við gjörum það? 

Örr börnin. Já! þá vegnar oss vel. 

Prestur. Viljið þið þá breyta og lifa svo, að 
guði sje það til gleði, og hann álíti ykkur með vel- 
þókknun ? 

Örz börnin. Já! við viljum lifa og breyta svo. 

Prestur. Og opt verður misbrestur á því fyrir 
ykkur — opt hafið þið gleymt því, sem þið nú lof- 
uðuð! æt gleymið því aldrei hjeðan í frá!-ef þið viljið 
að guð, eins og góður faðir, gleðji ykkur, þá eigið 
þið líka eins og góð börn, að vera honum til gleði, 
og það getið þið ef ekki vantar viljann hjá ykkur, 
því kraptana gefur hann sjálfur! 

En nær sýndi Jesús Kristur. mesta traust; sem 
hann hafði á guði. sínum föður? svara þú Magnús! 

Macnús. Þegar hann rjett undir andlátið fól 
honum sína sál í hendur. 

Prestur. Við skulum þáöll að endingu þessa 
samtals, sýngja 19. versið af sálminum: hrópaði 
Jesús háttí stað etc. 

Vertú, guð faðir! faðir minn, o. s. fr. 


XI UM SKRÝMSLIÐ GÓÐA. 


Einusinni var kaupmaður nokkur flugríkur; hann 
átti 6 börn: 3 syni og 3 dætur, -én þareð hann var 











Kl... Góðmennska. 121 


skynsamur maður, svo spataði hann ekkert uppá 
uppeldi barna sinna, heldur hjelt þeim til allsslags 
mennta. Dætur hans vóru dáfríðar, þó sjerílagi sú 
ýngsta, og var hún í barnæsku sinni alltíð kölluð 
fríða barnið, svo það nafn hjeldst við hana ætíð síð-. 
an, að hún hjec Fríða, hvaðeð. vakti stóra öfund 
hjá systrum hennar. Svo sem þessi ýngsta systirin 
var sú fríðasta, svo var hún einnig betri enn báðar 
hinar, því þær voru stolltar af ríkidæmi sínu; ljetu 
eins og þær væru stór - herra dætur, og vildu ekki 
tala við önnur kaupmannabörn, eða umgángast nema 
aðalsfólk. Þær vóru dag hvern við dansleika, gleði 
og veitslur, en. spottuðu ýngstu systur sína, sem 
brúkaði mestan tímann til að lesa í góðum bókum, 
eða vinna eitthvað þarft. Vegna þess að allir vissu. 
þær voru ríkar, svo biðluðu margir mestuháttar 
kaupmenn til þeirra, en þær tvær eldri svöruðu: að 
þær aldrei vildu giptast, nema ef það væri hertuga, 
eður í það allraminnsta einhverjum jarli. 

En hún Fríða þakkaði hæversklega þeim, sem 


„ báðu hennar, sagði samt undir eins: að hún væri of- 


úng, og hún vildi enn nú vera nokkur ár hjá föður 
sínum.  Alltí einu missti kaupmaðurinn eigur sínar, 
svo hann átti ekki eptir nema eitt lítið kot lángt 
frá kaupstaðnum. Hann sagði börnum sínum grát- 
andi, að nú lægi ei annað fyrir, ef þau vildu lífinu 
halda, enn flytjast þángað, og fara að vinna eins og 
aðrir bændur. Báðar eldri dæturnar svöruðu: að þær 
vildu ekki skiljast við kaupstaðinn, þær hefðgggvo 
marga biðla, sem teldu sjer það fyrir lukku, að eiga 
þær, hversu fátækar, sem þær væru, en þeim góðu 
stúlkum skjátlaðist í því, þareð biðlarnir vildu ekki 
líta til þeirra, þegar þær voru orðnar fátækar. Eing- 
inn elskaði þær, af því þær voru svo stolltar, og 
allir sögðu, að það væri mátulegt fyrir þær, þó 


; 


122 KI. Góðmennska. 


drambið lækkaði nokkuð í þeim, þær skyldu nú lát- 
ast vera stórherra dætur, á meðan þær væru að 
mjólka í kvíunum. En undir eins sögðu allir: hvað 
hana Fríðu snertir, þá fer það ílla, að henni skuli 
gánga á móti; hún er góð stúlka; hún talaði við alla 
með góðsemi, og var þýðlynd og skikkanleg. Þar 
voru og nokkrir mikilsháttar menn, sém vildu eiga 
hana, þó ekki ætti hún eitt fiskvirði, enn hún sagði 
þeim, að nú gæti hún allrasízt feingið af sjer að skilja 
við föður sinn í þessari hans baráttu, og hún ætlaði 
að fara með honum útá landsbygðina honum til hug- 
fróa, og til að vinna fyrir honum. Í fyrstunni fjell 
henni þúngt að missa sitt ríkidæmi, en hún sagði 
með sjálfri sjer: „hversu mikið, sem jeg græt, svo 
„fæ jeg aldrei þar með aptur eigur; jeg verð að bera 
„mig að verða lukkuleg, án þess að vera rík.“ Þeg- 
ar þau voru komin til kots síns útá landsbygðina, 
fór kaupmaðurinn og synir hans að vinna alla lands- 
vinnu. Hún Fríða fór á fætur hálfri eykt fyrir miðjan- 
morgun, fór að sópa húsið, búverka og búa til mat- 
ar handa öllu fólkinu. Í fyrstunni fjell henni það 
þúngt, því hún var ekki vön að gánga í öllu eins 
og vinnukona; en að tveggja mánaða fresti var hún 
orðin sterkari, og erfiðið hafði gefið henni fullkomna 
heilbrygði. Þegar hún var búin að ljúka sínu verki, 
fór hún að lesa í bók eða spila á hljóðfæri, eða 
saung og spann svo undir eins. Þar á móti gátu ei 
hinar tvær systur hennar á sjer tekið fyrir leiðind- 
Uff, þær fóru á fætur jafnnærri báðum hádegi og 
dagmálum, voru á ráfi allan daginn, og höfðu af 
fyrir sjer með því, að telja raunatölur sínar, um 
fállegu fötin, sem þær höfðu átt, og veizlurnar sem 
þær höfðu verið í „Skoðaðu hana ýngstu systur 
„okkar, sögðu þær sín á milli, það er eingin sóma 





XII. Góðmennska. 123 


„tilfinning í henni, því hún er svoddan hjáræna, að 
„hún er ánægð með vesöldina, sem hún nú er 1.“ 
En sá góði kaupmaður, áleit þetta öðruvísi enn 
dætur hans. Hann vissi að hún Fríða var betur fær 
um að vera sjer til sóma.í stórveizlum, heldurenn 
systur hennar, hann dáðist að hennar dygðageði, en 
sjerílagi hennar þolinmæði, því systrum hennar var 
ekki nóg, að láta hana vinna allt hvað gjöra þurfti á 
heimilinu, heldur snupruðu hana sífeldlega þará ofan. 
Þannig leið eitt ár, sem fólk þetta var í einsetu 
útá landsbygðinni, þegar kaupmaðurinn fekk brjef 
um að eitt skip með vörur hans væri lukkulega til 
hafnar komið. Af þessum frjettum gáta þær eldri 
dæturnar ekki ráðið sjer fyrir gleði, því nú hugsuðu 
þær, að loksins væri sá tími kominn að þær gætu 
komizt frá landsbygðinni,- hvar þeim leiddist mjög. 
En þegar þær sáu að faðir þeirra var ferðbúinn, 
beiddu þær hann að kaupa handa sjer föt og silki, 
kvennsilfur og allskonar óþarfa. Hún Fríða beiddi 
um ekkert, því hún. hugsaði með sjálfri sjer, að all- 
ir peningarnir fyrir vörurnar mundu ekki hrökkva 
til að kaupa allt það, sem systur hennar báðu um. 
„Biður þú mig ekki um að kaupa neitt?“ sagði fað- 
ir hennar til hennar. „Þar þjer eruð svo góðir að 
„hugsa til mín, svaraði hún, svo vil jeg biðja yður 
„að færa mjer eina rós, því þær vaxa hjer ekki.“ 
Það var ekki af því, að: henni Fríðu væri svo mik. 


ið um gefið að fá rós, en hún vildi ekki með sínu 


dæmi lasta breytni systra sinna, sem hefðu sagáfjað 
hún. vildi vera öðruvísi enn aðrir, ef hún hefði ekki 
beðið um neitt. Sá góði maður ferðaðist burtu, og 
þá hann kom þángað, sem hann ætlaði, fekk hann 
ei sínar vörur; sú sök kom til dóms og laga, og 
eptir mikla mæðu og kostnað snjeri hann til baka 
aptur, eins fátækur og hann hafói nokkurntíma ver- 


ER 


124 XIl. Góðmennska. 


ið. Hann átti ekki eptir meir enn tvær þíngmanna- 
leiðir að komast heim, og var farinn að gleðja sig 
af því yndi, sem hann hefði af að sjá börn sín apt- 
ur, en vegna þess leið hans lá ísegnum þykkvan 
og lángan skóg, villtist: hann og fann hvergi bæ. 
Mesta kafald var og svoddan stormviðri, að honum 
kastaði tvisvar af hestinum, nótt var komin, og hann 
hugsaði ekki annað enn hann mundi deyja, annað- 
hvort af húngri eða kulda, ellegar hann mundi verða 
uppetinn af úlfum, sem hann heyrði voru að ylfra 
allt í kríngum hann.  Rjett í einu sá hann á milli 
eikanna ljós mikið, sem honum sýndist vera lángt 
burtu. Hann reið í þá átt, og sá, að það kom frá 
stórri höll, sem öll var ljósum prýdd. Kaupmaður- 
iin þakkaði guði fyrir þessa hjálp, og skundaði til 
hallarinnar. En hann undraðist mjög, að hann fann 
einga manneskju: á gángi. Hesturinn hans sá stórt 
hesthús. opið, fór þar inn, fann þar gott fóður, og 
þar hann „var húngraður, át hann rösklega þar af. 
Eptir að kaupmaðurinn var búinn. að binda hann, fór 
hann til hallarinnar, en. fann þar eingan mann. En 
þá hánn kom í einn stóran sal, fann hann. þar 
yl og borð vistum búið, en ekki lagt á það. nema 
handa einum manni. Vegna þess hann af snjó og 
regni var orðinn holdvotur, fór hann til eldsins að 
þurka sig, og sagði við sjálfan sig:. „hússbóndinn 
s „eða ráðsmaður hans munu fyrirgefa mjer, þó jeg 
„gjöri mig heimakominn, því það mun ekki bíða 
„lelpoi þángað til þeir koma.“ Hann beið þar: eptir 
lángan tíma, en þegar komið „var undir miðnætti, 
kríngdi hann með lítilli klukku, og þó kom einginn. 
Hann gat þá ei leingur staðið á móti húngrinu, tók 
einn hænsna-únga, og borðaði hann í tveimur bitum, 
þó skjálfandi. Hann drakk líka góðan sopa af víni, 
varð síðan djarfari, fór útúr salnum, og gekk ígegn- 


XII.  Góðmennska. 125 


um nokkur herbergi, sem öll voru ríkmannlega út- 
búin. - Loksins fann hann eitt svefnherbergi, með 
góðri rekkju, og þáreð þá var yfir miðnætti, en hann 
þreyttur, rjeði hann af, að loka að sjer dyrunum og 
sánga til hvílu. , 
Morguninn eptir var vel liðið af dagmálum, þá 
hann fór á fætur, og undraðist yfir að hinna hjá sjer 
góðan klæðnað í staðinn fyrir fötin sín, sem öll 
voru skemd. eptir óveðrið daginn fyrir... „Án alls 
efa“ sagði hann með sjálfum sjer, „má þessa höll 
„eiga einhver góður loptandi, sem hefur miskunað 
„sig yfir mig.“ - Hann leit út um gluggann, og sá 
ekkert til snjóar, en þar á móti blómsturbuska, sem 
voru fagrir ásýndar. Hann kom aptur í stóra salinn, 
hvar hann hafði haft kvöldverð áður, og fann. þar 
lítið borð með morgunverði. „Jeg þakka þjer herra 
sloptandi, sagði hann hátt, að þú hefur hugsað fyrir ár- 
„bita mínum.“.. Eptir að þessi maður hafði hresst sig 
og mettað, fór hann að leggja á hest sinn, og þareð 
hann gekk þá fram hjá rósarunna nokkrum, kom 
honum í hug hvað hún Fríða hafði beðið hann um, 
og tók einn kvist. af þeim mörgu, sem þar voru. 
Undir eins heyrði hann hark mikið, og sá að til sín 
æddi skrýmsli, svo ógnarlegt, að nærri leið yfir hann. 
„Mikið óþakklátur ertú,“ sagði skrýmslið við hann, 
með skelfilegri rödd. „Jeg frelsaði þitt líf, og hýsti 
„þig í minni höll, en til launa fyrir það stelur þú 


„tósunum mínum, „sem mjer: þykir vænna um enn 


„nokkurn annan hlut í veröldinni. Fyrir þetta þitt 
„tiltæki skaltú deyja, og jeg gef þjer ekki nema 
„fjórða part úr klukkutíma til að biðja guð fyrir 
„þjer.“ Kaupmaðurinn kastaði sjer á knje, spennti 
greipar, fórnaði höndum, "og sagði við skrýmslið: 
„háðugi herra! fyrirgefið þjer mjer! jeg ætlaði ekki 
„að styggja yður, þó jeg tæki eina rós handa einni 


126 ; KIl. Góðmennska. 


„af dætrum mínum, sem hafði beðið mig um hana.“ 
„Jeg heiti ekki náðugur herra“ svaraði ófreskjan, 
„en jeg heiti skrýmsli; jeg er ekki fyrir fagufgala, 
„en jeg vil hver segi eins og hann hugsar, og þú 
„þarft ekki að hugsa að vinna neitt hjá mjer með 
„hræsni þinni. En, þú sagðist eiga dætur? jeg skal 
„þá fyrirgefa þjer með því móti, að ein þeirra komi 
„fríviljuglega hingað að deyja í þinn stað; jeg vil 
„ekki heyra eitt orð meira, farðu af stað, og sver 
„mjer eið, að þú skulir koma aptur innan hálfs miss- 
„iris, ef eingin af dætrum þínum vill deyja í þinn 
„stað.“ Þessi góði maður ætlaði sjer aldrei, að gefa 
neina af dætrum sínum útí dauðann handa þessari 
ófreskju, en hann áleit, að frestur væri á íllu bezt- 
ur, „því jeg hef þó í hið minnsta,“ hugsaði hann, 
„það yndi að sjá börn mín enn nú einusinni, -og 
„kveðja þau,“ hann sór þá, að hann skyldi koma 
aptur, og skrýmslið sagði honum, að hann mætti 
fara burt, nær sem hann vildi, en „þó vil jeg“ ekki, 
„sagði það, að þú farir tómhendtur. Farðu til baka 
„inhí herbergið þar sem þú svafst í nótt, þar er stór 
„kista tóm, láttú í hana hvað þú vilt, jeg skal koma 
„því heim til þín.“ Undir eins fór skrýmslið í burtu, 
og sá góði maður sagði við sjálfan sig: „úr þvíjeg 
„verð að deyja, svo er mjer það þó huggun, að jeg 
„get eptirlátið vesælíngs börnunum mínum, nokkuð 
„til lífsuppeldis. “ 

Síðan fór hann aptur í herbergið, sem hann hafði 
sofið í, og fann þar mikla hrúgu af gullpeníngum, 
fyllti af þeim kistuna, sem skrýmslið hafði talað um, 
læsti henni, tók: síðan hestinn sinn, og reið burt frá 
þessari höll eins sorgbitinn, eins og hann hafði ver- 
ið glaður að komast þángað. Hesturinn hans fór af 
sjálfum sjer eina götu út úr skóginum, og innan- 
skamms kom hann heim til kofa sinna, Öll börnin 





KlGáhínennölsu 127 


flykktust að honum, en í staðinn fyrir að taka þeirra 
blíðlátum, fór kaupmaðurinn að gráta, þegar hann sá 
þau. Hann hjelt á rósakvistinum í hendinni, fekk 
henni Fríðu hann og sagði: - „Fríða! taktú við rós- 
„unum þeim arna! þær hafa kostað mig vesæling 
„nógu mikið,“ og síðan sagði hann börnum sínum 
frá allri þeirri ólukku, sem hann hafði í ratað. Þeg- 
ar báðar eldri systurnar heyrðu það, skræktu þær 
uppyfir sig og álösuðu henni Fríðu, að hún grjet 
ekki. „Skoðið þið hverju stolltið kvikindisins þess 
„arna kemur af stað, sögðu þær, því beiddi hún ekki 
„um skart eins og við? en jómfrúin vildi vera öðru- 
„vísi enn aðrar, og hún er nú orsök ísdauða hans 
„föður okkar, en grætur samt ekki“ „það væri til 
„lítils gagns“ svaraði hún Fríða: „hvar fyrir skyldi 
„Jeg gráta dauða hans föður míns? hann skal ekki 
„missa lífið! þareð ófreskjan vill láta sjer nægja með 
„eina af dætrum hans, svo ætla jeg að gefa mig 
„henni á vald, og jeg kalla mig sæla, að jeg get 
„með dauða mínum haft þá gleði, að frelsa hann föð- 
„ur minn, og sýna honum hversu jeg elska hann.“ 
„Nei, systir mín!“ sögðu þeir þrír bræður, „þú skalt 
„ekki deyja, við skulum fara og reyna okkur við 
„skrýmslið, og drepa það eða sjálfir falla.“ „Hugs- 
„ið ekki tilþess, börnin mín!“ sagði kaupmaðurinn, 
„því skrýmslisins makt er svo stór, að það er eing- 
„in von eða vegur til að drepa það. Mjer þykir vænt 
„um hjartagæðsku hennar Fríðu, en jeg vil ekki 
„hleypa henni út í dauðann. Jeg er gamall, jeg á 
„ekki lángt eptir ólifað, svo jeg get ekki misst utan 
„fáein ár af lífi mínu, í hverjum mjer er lítil eptir- 
„sjón, nema ykkar vegna, mín kæru börn.“ „Jeg 
„segi yður sannleikann, faðir minn góður!“ sagði 
hún Fríður til hans, „að þjer skuluð ekki svo fara 
„til hallarinnar, "að jeg sje ekki með; þjer skuluð 


128 XI.  Góðmeénnska. 


„ekki geta hindrað mig frá að fylgja yður; þó jeg sje 
„úng þá elska jeg samt ei lífið, og jeg vil heldur 
„að skrýmslið rífi mig í sundur, heldurenn að deyja 
„af hugarángri að missa yður.“ Hvað, sem hver 
sagði, þá vildi hún Fríða endilega ferðast til hallar- 
innar, og systrum hennar þótti vænt um það, vegna 
þess þeim var farið að leika öfund á dygðum hennar. 

Kaupmaðurinn var svo hugsjúkur yfir því að 
missa dóttur sína, að hann hugsaði ekkert til: kist- 
unnar, sem hann hafði fyllt upp með gullpeningana; 
en undir eins og hann var búinn að loka aptur sínu 
svefnherbergi, gekk yfir hann, þegar hann fann hana 
við höfðalagið á rúminu sínu. Hann einsetti sjer, 
að láta ekkert á þessu bera við börnin sín, að hann 
var orðinn ríkur, því dæturnar hefðu þá viljað fara 
aptur til kaupstaðarins, en hann var búinn að einsetja 
sjer að enda sína daga á landsbygðinni, en henni 
Fríðu trúði hann fyrir því, og hún sagði honum, að 
meðan hann „hefði verið burtu, hefðu nokkrir höfð- 
íngsmenn komið, og meðal þeirra tveir, sem hefðu 
hugi til systra hennar. Hún beiddi föður sinn að 
gipta þær, því hún var svo góðhjörtuð að hún elsk- 
aði þær, hversu mikið, sem þær höfðu gjört henni íllt. 

Þessar tvær vondu stúlkur njeru á sjér augun 
með lauk til að gráta, þegar hún Fríða fór burt með 
föður þeirra; en bræður hennar og faðirinn grjetu af 
alúð. Enginn var grátlaus nema hún Fríða, vegna 
þess að hún vildi ekki þarmeð auka hinna hrygð. 
Hestarnir hjeldu leiðina til hallarinnar, og um kvöld- 
ið Var þar allt ljósum prýdt, eins og í fyrra sinni. 
Hestarnir fóru í hesthúsið, og sá góði maður fór 
með. dóttur sinni í þann „stóra sal, þar fundu þau 
borð og alls- næktir á, en lagt á borðið fyrir tvo. 


Kaupmaðurinn gat ei af sjer feingið að borða, en - 


hún Fríða bar sig áð sýnast róleg, settist til borðs, 


in 





KH. Góðmennska. 129 


og lagði uppá fyrir hann. Síðan sagði hún með 
sjálfri sjer: „skrýmslið ætlar að alá mig, áður enn 
„það vill eta mig, úr því það setur svoddan stór- 
„Veizlu upp handa mjer.“ Þegar þau höfðu borðað 
heyrðu þau mikinn skruðning, og kaupmaðurinn 
kvaddi dóttur sína grátandi, því hann hugsaði að 
skrýmslið væri það, sem kæmi. Fríða fjekk hryllíng 
í sig alla, þegar hún sá þessa ógnarlegu mynd; en 


„ hún herti sig upp svo sem hún gat, og þá þessi ó- 


freskja spurði hana að: „hvort það væri með góðu 


í „geði, að hún væri hingað komin?“ svaraði hún 
þie! þ) 


skjálfandi: já! „mikið góð ertú,“ sagði skrýmslið, 
„og jeg þakka þjer fyrir það. Farðu á stað aptur á 
„morgun góður maður! og kom þú híngað aldrei 
„optar.  Vertú sæl Fríða!“ „vertú sæll skrýmsli“ 
svaraði hún, og í því fór skrýmslið burt. „Æ! dóttir 
„mín sæl“ sagði kaupmaðurinn, og umfaðmaði hana 
Fríðu: „jeg er hálfdauður af hræðslu.  Láttú mig 
„ráða, og skildu mig hjerna eptir.“ „Neil faðir minn 
„góður,“ sagði Fríða og var einbeitt; „farið þjer 
„til baka á morgun, og látið guð sjá fyrir mjer; 
„hann mun miskuna mjer.“ Þau fóru að hátta, en 
hugsuðu, að dúr mundi ekki koma á auga sitt alla 
þá nótt; en varla voru þau geingin í rekkjur sínar 
fyr enn þau sofnuðu sætt og rótt. Í svefninum 
dreymdi Fríðu að kona nokkur kom til hennar, sem 
sagði: „jeg læt mjer vel lynda þína geðgæðsku, 
„Fríða! það góðverk, sem þú gjörir í því, að gefa 
„út líf þitt til að frelsa föður þinn frá dauða, skal 
„ekki verða ólaunað.“ Þegar Fríða vaknaði sagði 
hún föður sínum þenna draum, og þó honum væri 
hann nokkur hugfró, æpti hann samt hástöfum, þeg- 
ar hann varð að skilja við þessa sína ástkjæru dóttur. 

Eptir að hann var burtu farinn, settist Fríða 
niður í stóra salnum og fór líka að gráta. En þar 

9 


130 KI. Góðmennska. 


hún hafði mikla hugprýði til að bera, fól hún sig 
guði á vald, og einsetti sjer að slá burt öllu hugar- 
výli þann stutta tíma, sem hún ætti eptir ólifaðan, 
þvi hún taldi það víst að skrýmslið mundi eta sig 
upp sama kvöldið. Á meðan tók hún sjer fyrir að 
Sjá sig um kríng, ogskoða þessa fallegu höll. Hún 
dáðist að hversu fallegt allt var, en mest undraðist 
hún yfir, að hún sá skrifað yfir einum dyrum: hús- 
ið hennar Fríðu. Hún lauk dyrunum upp, og fann 
þar svoddan viðhöfn, sem hún aldrei fyr hafði sjeð. 
En það, sem henni þótti sjerlegast, var stór bóka- 
skápur, harpa og nótnabækur. „Mjer á ekki að leið- 
ast“ sagði hún í hljóði; síðan hugsaði hún: „ef jeg 
„ætti ekki að vera hjer utan einn dag, þá hefði ekki 
„allur þessi tilbúningur verið hafður. “ 

Þessi hugsan hughreysti hana aptur; hún lauk 
upp bókaskápnum, og sá eina bók hvará skrifað 
var með gull-letri: óskaðu! skipaðu! hjer ertú drottn- 
ímg og hússfreyja! „æ! sagði hún“ og stundi við, 
„jeg óska einkis nema að sjá hann vesælíngs föður 
„minn, og vita hvernig honum líður.“ Hún hafði 
naumast sagt þetta í huga sínum. En hvað stór var 
ekki hennar forundran, þá henni varð litið í stóran 
speg , að hún sá þar bæinn sinn, og hann faðir 
hennar kom þá heim mjög dapur í bragði. Systur 
hennar komu á móti honum, og hvernig, sem þær 
skældu sig til að sýnast sorgbitnar, var þó auðsjen 
á andlitinu á þeim fögnuðurinn yfir að hafa misst 
hana systur sína. Strax þar eptir hvarf allt þetta, 
og Fríða hugsaði með sjálfri sjer, að góðgjarnt væri 
skrýmslið, hún mundi þess vegna einkis ílls von 
þurfa af því að eiga. 

Um miðdegi fann hún að búið var að leggja á 
borðið, og meðan á máltíðinni stóð, heyrði hún ynd- 
islegan hljóðfæraslátt, en sá eingan mann. Um 








XII. Góðmennska. "181 


kvöldið þegar hun var setst til borðs, heyrði hún 
skruðning, sem skrýmslið gjörði, og þá varð hún 
mjög hrædd. „Fríða!“ sagði skrýmslið við hana, 
„Viltú lofa mjer að vera hjer meðan þú ert að borða?“ 
„hjer stendur allt í yðar valdi“ svaraði Fríða, en þó 
skjálfandi. „Nei!“ svaraði skrýmslið, „hjer er einginn 
„hússráðandi nema þú.“ Þú þarft ekki annað að 
„Segja mjer enn gánga í burtu, ef jeg er þjer til 
„leiðinda, jeg skal þá strax fara minn veg. En seg 
„mjer, sýnist þjer jeg ekki hræðilega ljótur?“ „júl júl“ 
sagði hún Fríða, „því jeg kann ekki að skrökva, en 
„Jeg held þjer sjeuð góðgjarn.“ „Það er líka satt,“ 
svaraði skrýmslið, „en fyrir utan það jeg er svo ljót. 
„ur, þá hef jeg ekki minnsta korn af skarpleika, og 
„jeg veit að jeg er ekki annað enn skynlaus skepna.“ 
„Einginn er skynlaus,“ svaraði hún Fríða, „sem 
„þekkir skynsemdarleysi sitt, því heimskíngjarnir 
„þekkja sig aldrei.“ „Borðaðu þá, „Fríða!“ sagði 
skrýmslið við hana, „og berðu þig að láta þjer ekki 
„leiðast í þessu þínu húsi, því allt hvað hjer er, er 
„þitt, og mjer væri það ángur ef þú ekki yrðir á- 
„nægð.“ „Mikið góður eruð þjer,“ 'sagði Fríða; 
„jeg er vel ánægð með yðar hjartalag, þegar jeg 
„hugsa um það, svo sýnist mjer þjer ekki mjög ljót- 
„ur.“ „Æ! stúlka,“ já! svaraði skrýmslið, „góðgjarn 
„er jeg, en jeg er ófreskja.“. „Til eru margir menn, 
„sem eru meiri ófreskjur heldur enn þjer,“ svaraði 
Fríða, „og mjer þykir vænna um yður með yðar 
„útliti, heldur enn þá, sem undir fríðri manns ásýnd 
„lylja hrekkjafullt, svívirðilegt og óþakklátt hjarta- 
„þel.“ „Ef jeg hefði nokkurn skarpleika,“ svaraði 
skrýmslið, „þá skyldi jeg haga nett orðum mínum 


„til að þakka þjer, enjeg er heimskíngi, og allt hvað 


„Jeg get sagt þjer er, að jeg er þjer skuldbundinn.“ 
Fríða borðaði með góðri matarlyst. Lítið vant- 
g* 


132 XII. - Góðmennska. 


aði á, að hún væri orðin óttalaus fyrir skrýmslinu; 
en hún var nærri liðin niður af hræðslu, þegar það 
sagði til hennar: Fríða! viltú verða konan mín ?“ 
hún gat ekki nokkra stund svarað, hún var hrædd 
um að reita skrýmslið til reiði, ef hún neitaði, samt 
sagði hún titrandi: „nei! skrýmsli!“ í því sama augna- 
bragði ætlaði vesælings skrýmslið að stynja, en það 
varð svo ógnarlegt gaul, að undir tókí allri höllinni. 
„Hún Fríða hughreystist samt fljótt aptur; því eptir 
að það hafði mjög sorglega sagt: „vertú þá sæl, 
„Fríða!“ fór það út úr salnum og leit endrum og 
sinnum til baka á meðan það var á ferðinni út. Þeg- 
ar Fríða sá að hún var alein, fann hún hjá sjer 
mikla meðaumkun til skrýmslisins. „Æ! sagði hún, 
„það fer ílla að það er svo ljótt, því það er þó góð- 
„hjartað.“ Fríða var hálft missiri í þessari höll 
sæmilega róleg. Á hverju kvöldi kom skrýmslið til 
hennar, og talaði við hana meðan hún var að borða, 
aldrei greindarlaust, en aldrei heldur með því, sem 
kallað er skarpleiki í heiminum; á hverjum degi 
sá hún Fríða ný merki til góðgirndar hjá því, hún 
var orðin svo vön að sjá það, að hún tók ekki 
eptir hversu ljótt það var, og svo lángt var frá hún 
kviði fyrir það kæmi, að hún gætti opt að því hvað 
framorðið væri til að vita hvort ekki væri liðið að 
náttmálum, því þá var víst að vænta að ófreskjan 
kæmi. Það var ekki utan einn hlutur, sem gjörði 
henni Fríðu ángur, sem var áðurenn skrýmslið fór 
burt á hverju kvöldi, spurði það hana að, „hvort 
„hún vildi vera konan sín?“ og ast að verða 
mjög Ssorgbitið, þegar hún sagði: „nei.“ 

Einusinni sagði hún: „þjer ángrið mig með þessu, 
„skrýmsli! jeg vildi jeg gæti átt yður, en jeg er of 
„einlæg til. að segja annað enn jeg meina; jeg held 
„það verði aldrei. Jeg skal alltíð vera yður vinveitt, 


XII. Góðmenuska. 133 


„og berið yður að láta yður það nægja.“ „það 
„verður þá svo að vera,“ svaraði skrýmslið, „jeg 
„þekki mig sjálfur. Jeg veit að jeg er mikið hrylli- 
„legur; en jeg elska þig yfir máta, og þessvegna 
„tel jeg það lukku mína, að þú vilt vera hjá mjer. 
„Lofaðu mjer því að þú skulir aldrei skilja við mig.“ 
Þá Fríða heyrði þetta, roðnaði hún. Hún hafði sjeð 
í speglinum sínum, að faðir hennar var sjúkur af hug- 
arángri að hafa misst hana, hún óskaði sjer því að 
meiga finna hann. „Jeg gæti lofað yður þvi“ sagði 
hún Fríða við skrýmslið, „að skilja aldrei til fulls 
„við yður, en mig lángar svo til að tala við hann 
„föður minn, að jeg held jeg deyi af sorg, ef þjer 
„heitið mjer um þá ánægju.“ „Jeg vil heldur deyja 
„sjálfur“ sagði ófreskjan, „enn gjöra yður á móti. 
„Þó jeg láti yður fara til hans föður yðar, þá verð- 
„ið þjer þar kyr, og yðar vesælings skrýmsli deyr 
„þá afsorg.“ „Nei“ sagði hún Fríða, grátandi: mjer 
„þykir vænna um yður enn svo, að jeg vilji vera 
„orsök í yðar dauða. Jeg lofa yður að koma aptur 
„að átta daga fresti. Þjer hafið sýnt mjer, að syst- 
„ur mínar eru giptar, og bræður mínir farnir í leið- 
„ángur; faðir minn er þess vegna einsamall heima, 
„lofið þjer mjer þá að vera hjá honum eina viku!“ 
„þú skalt koma til hans á morgun í bítið“ svaraði 
skrýmslið, „en mundu til þess, sem þú hefur lofað 
„mjer. Þú þarft ekki annað enn láta hrínginn þinn 
„á borðið, þegar þú geingur til rekkju, ef þú vilt 
„koma til baka. Vertú sæl, Fríða!“ og skrýmslið 
stundi eins og það var vant, þegar það sagði þessi 
orð, en Fríða fór að hátta, var. samt mjög hnugg- 
in af því, að hún sá ílla lá á skrýmslinu. Þegar 
hún vaknaði um morguninn, var hún í húsi föður síns, 
og kallaði, þángað kom ein vinnustúlka, er hljóðaði, 
Þegar hún sá hana. Þegar sá góði maður heyrði 


184 KII. Góðmennska. 


þetta hljóð, hljóp hann til, og ætlaði nærri að deyja 
af gleði, er hann sá aptur sína kjæru dóttur, hjeld- 
ust þau leingi í faðmlögum að heilsa hvert öðru. 
Eptir þann fyrsta gleðifund hugsaði hún Fríða, að 
hún hetði eingin föt að fara í, en vinnustúlkan sagði 
henni, að hún hefði rjett núna fundið í næsta her- 


bergi stóra kistu fulla með kvennklæðnað, settan 


með gulli og gimsteinum. Fríða þakkaði sinu góða 
skrýmsli fyrir þessa umhugasemi: hún tók þann 
fatnað, sem minnst var haft við, og sagði vinnu- 
stúlkunni, að láta hina niður aptur, því hún ætlaði 
að gefa þá systrum sínum, en varla var hún búinn 
að úttala þessi orð, fyr enn kistan hvarf. Faðir 
hennar sagði henni, að skrýmslið vildi, að hún hjeldi 
öllum þessum klæðnaði sjálf, og strax voru klæðn- 
aður og kista komin aptur á sama stað. Fríða fór 
þá að klæða sig, en meðan á því stóð voru send 
boð til systra hennar, hverjar ekki ljetu leingi eptir 
sjer bíða. Þær voru báðar mikið ólukkulegar: sú 
eldri hafði eignast dáfríðan mann, en honum þókti 
svo vænt um sína eigin mynd, að hann frá morgni 
til kvölds tók sjer ei annað fyrir að gjöra, en hugsa 
um hana, foraktaði aptur á mót fríðleika konu sinn- 
ar, — Hin önnur átti flugskarpan mann, sem ekki 
brúkaði skarpleikann til annars, enn hæða alla og 
erta upp, enn þó einna mest og helzt konu sína. 
„ Báðar systur hennar Fríðu voru nærri dauðar af sorg, 
Þegar þær sáu að hún var klædd eins og konúng- 
dóttir, en frið og árleg ásýndar. Hversu blíðar, sem 
þær sýndu sig við hana, var öfundin samt stæk hjá 
þeim, bættist þó mikið á hana þegar hún Fríða var 
búin að segja þeim frá hversu vel sjer hefði liðið. 
Þær tvær öfundsjúku systur fóru þá útí garð til að 
gráta, svo einginn sæi, og sögðu hver við aðra: 
„því er kvikindið að tarna lukkulegra enn við? er- 





XII, Góðmennska. 135 


„um við ekki elskuverðari enn hún?“ systir mín!“ 
sagði sú eldri, „mjer kemur nokkuð í hug: við.skul- 
„um bera okkur að láta hana vera hjer leingur enn 
„átta daga, því þá fýkur í heimsku skrýmslið henn- 
„at, svo það etur hana upp, þegar hún heldur ekki 
„sitt loforð.“ „Það er satt, sem þú segir, systir mín!“ 
svaraði hin önnur; „við skulum vera úrtöku blíðar 
„við hana,“ og þá þær höfðu bundið þetta fastmæl- 
um, fóru þær inn aptur og voru svo vinalegar við 
hana systur sína, að hún Fríða grjet gleðitárum yfir 
því. Þegar átta dagar voru á enda, rifu báðar syst- 
urnar í hárið á sjer, og ljetust vera svo sorgbitnar 
yfir hennar burtför, að hún lofaði að vera enn þá 
átta daga hjá þeim. 

Eptir þetta nagaði Fríða sig mikið í handarbökin 
fyrir þá sorg, sem hún gjörði sínu vesælings skrýmsli, 
hvert hún elskaði heilhuga og henni leiddist að hún 
sá það ekki. Tíundu nóttina, sem hún var hjá hon- 
um föður sínum, dreymdi hana, að hún væri í urta- 
garðinum hjá höllinni, og sá þar skrýmslið liggjandi 
í grasinu, komið að dauða, og var að brýxla henni 
um hennar óþakklæti. Fríða hrökk upp í svefnin- 
um, og tárfeldi mjög. „Er jeg ekki yfrið vond“ 
sagði hún „að gjöra skrýmslinu svoddan mæðu, sem 
„hefur verið mjer svo gott og eptirlátsamtí það er 
„ekki því að kenna þó það sje ljótt og skarpleika- 
„laust? það er góðhjartað, sem er betra enn allt 
„annað. Því hef. jeg ekki viljað eiga það? jeg hefði 
„verið lukkulegri hjá því enn systur mínar eru með 
„þeirra mönnum. Hvorki er það skarpleiki nje frið- 
„leiki mannsins, sem gjörir hverja eina konu á- 
„nægða, heldur er það góðsemd, dygðir, eptirlátsemi, 
„en skrýmslið hefur allt þetta gott til að bera. Jeg 
„hef ekki elsku til þess, en samt hef jeg fyrir því 
„Virðingu, vinskap og þakklæti. Jeg á ekki að vera 


136 KI.  Góóðmennska. 


„ollandi þess ólukku, því svoddan óþakklæti yrði 
„mjer sífeldlega fyrir hugskotssjónum alla mína lífs- 
„tíð.“ Þegar Fríða hafði þetta sagt, reis hún upp, 
ljet hrínginn sinn á borðið og lagði sig aptur til 
svefns.  Naumast var hún lögst útaf fyr enn hún 
sofnaði, ' og þegar hún vaknaði um morguninn, sá 
hún með gleði, að hún var í höll skrýmslisins. Hún 
bjó sig þann dag, sem bezt hún gat til þess að 
þókknast því, og leiddist mikið allan daginn að 
bíða eptir því að náttmálum, en þá svo var fram- 
orðið, kom skrýmslið ekki. Fríða var þá orðin hrædd 
um, að hún hefði verið orsök í þess dauða. Hún 
hljóp um alla höllina kallandi og æpandi, en fann 
það hvergi. Eptir að hún hafði allstaðar leitað, 
kom henni í hug draumurinn, og hljóp í urtagarðinn 
til lækjarbakkans, þar sem hún hafði sjeð skrýmsl- 
ið í draumnum. Þar fann hún það liggjandi tilfinn- 
íngarlaust, og hugsaði það mundi vera dauðt. 

Hún kastaði sjer ofanyfir kroppinn, og hafði þá 
eingan viðbjóð á þess mynd, en þareð hún fann að 
hjartað blaktaði enn þá í því, tók hún vatn úr lækn- 
um, og skvetti framaní það. Skrýmslið lauk þá aug- 
unum upp, og sagði við hana Fríðu: „þú hefur gleymt 
„þínu loforði, og af hugarvýli að missa þig, var jeg 
„búinn að taka fyrir mig að svelta mig í hel, en nú 
„ley jeg ánægður, þar jeg hef þá gleði að sjá þig 
„enn nú einusinni. “ „Nei! mitt elsku skrýmsli! þú 
„skalt ekki deyja,“ sagði hún Fríða, „þú skalt lifa 
„til að verða maðurinn minn; nú gef jeg þjer mína 
„hönd uppá það, og sver að jeg aldrei skal eiga 
„neinn annan.  Æ! jeg hugsaði jeg mundi ekki 
„hafa utan vináttu til þín, en nú sýnir mjer þessi 
„$0rg, sem jeg þinna vegna ber, að jeg get ekki án 
„þín lifað.“ Varla var hún Fríða búinn að úttala 
þessi orð, fyrenn hún sá að öll höllin var ljósum 








KII.. Góðmennska. 137 


prýdd, óg allskonar hljóðfæri ljeku, eins og búizt 
væri við stórveizlu. Samt festi hún ekki huga sinn 
við neitt þessháttar, heldur leit strax til síns elsku- 
lega skrýmslis,, hugsjúk um þann háska, sem það 
„var í, En hlessa varð hún, að það var horfið burt, 
og hún sá hjá sjer standandi konúngsson fríðan og 
fallegan,. sem þakkaði henni fyrir, að hún hefði nú 
látið álögur þær, sem á honum voru, enda taka. 
Jafnvel þó henni þækti mikið til þessa konúngssonar 
koma, spurði hún samt hvað orðið væri af skrýmsl- 
inu. „Jeg er sá hinn sami,“ sagði konúngssonurinn. 
„Íllskufull norn hafði lagt á mig, að hafa þessa mynd 
„þángað til einhver fríð stúlka sjálfviljuglega hefði 
„viljað eiga mig, en hún bannaði mjer að sýna, að 
„jeg hefði nokkurn skarpleika, þess vegna var eing- 
„in nema þjer, sem höfðuð svo mikla geðgæðsku að 
„gángast einúngis fyrir mínu góðu geðslagi, og til 
„þakklætis fyrir það tilbýð jeg yður að setjast að 
„tíkjum með mjer.“ Fríðu þótti væntum þetta; kon- 
úngssonurinn og hún fylgðust að heim til hallarinn- 
ar, og þarjókst mikið gleði hennar, að hún fann þar 
föður sinn, og alla sína ætt, sem sú fríða frú er henni 
hafði birtst í draumi, hafði flutt þángað. „Fríða!“ 
sagði þessi frú, sem var ein mikilsháttar lopt-gyðja; 
„tak hjer á móti launum fyrir það þú valdir svo vel 
„þinn ektamaka! þú mattir meira dygð og góðgirni, 
„heldurenn fríðleika og skarpleika. Þú verðskuldar í 
„þess vegna að finna allt þetta sameinað hjá einni 
„og sömu manneskju. Þú verður nú mektug drottn- 
„Íng, og jeg vona að það háa stanð ekki skemmi 
„þínar dygðir. Hvað ykkur viðvíkur, konukindur!“ 
sagði lopt-gyðjan við báðar eldri systurnar, „þá þekki 
„Jeg ykkar hjartalag og alla þá vondsku, sem þarí 
„býr. Verðið þið að tveimur stein- stoðum, en þið 
„Skuluð halda allri ykkar skynsemi innaní steininum, 


138 XII. Ýmisleg sannmæli. 


„þið skuluð standa þar sín við hvern dyrustaf á 
„höllinni hennar Fríðu, og jeg legg ekkert á ykkur, 

„nema að horfa þar uppá hennar lukku, og þið skul- 
„uð ekki komast aptur í ykkar fyrra stand, fyr enn 
„þið þekkið ykkar brest. Það hefur skeð, að menn 
„hafa orðið leiðrjettir frá stollti, bræði, óhófsemi og 
„leti, en kraptavérk er það, þegar sá, sem er íll- 
„gjarn og öfundsjúkur, umvendist. “ 

Lopt-gyðjan sló sprotanum sínum á gólfið, og 
flutti alla þá, sem í salnum voru í ríki hins únga 
kóngs, þegnum hans var mikill fögnuður að sjá hann 
aptur. Hann giptist Fríðu sinni, lifðu þau bæði leingi 
og vel í fullkominni farsæld, af því hún var grund- 
völluð á dygðinni. 


XIII. ÝMISLEG SANNMÆLI. - 


XVII. 

Hversu vel vem nokkur hlutur kann að vera 
„undirlagður, stendur þó opt í einhvers heimskíngja 
valdi, hvort hann tekst eður ei. 

0 

Margur klagar sá yfir óláni sínu, sem ætti að 
kenna um það hyrðuleysinu. 


XX. Á 
Kvennfólkið er eins og almúginn; þær þurfa að 
vera hræddar, ef maður á ei að vera hræddur við þær. 


XKI. 
Sá er hvorki sæll nje ríkur, sem á mörg óðöl, 
nema hann sje jafn - ánægður einúngis með eitt. 


XXII. 

Sá sem sífeldlega er að gæta að annara högum 
og framferði, er eins og þeir, sem aldrei eru heima, 
en fara á aðra bæi til að hagræða þar öllu, meðan 
allt geingur í frassa- skap hjá þeim sjálfum. 


Ía 


XIII. Ýmisleg sannmæli. 139 


XXII. 

Elskuríkur vinur á stundum bágara með að finna 

að við vin sinn, enn þessi að játa ávirðingu sína. 
XXIV. 

Sá, sem gjörir lítið úr sjálfum sjer, mundi kann- 

skje ekki þakka öðrum, sem samsinnti honum í því.. 
XXV. 

Ekkert er líkara litlu viti, en mikið vit með 

hræðslu. £ 
XXVI 

Það fer ílla, að sama er orsökin til þess, að 
hann Sigmundur trúir öllu því skrítna, og undrunar- 
verða, sem hann segir mjer, og jeg trúi eingu af því. 
Hún er: það er allt um hann sjálfan.. 

XXVIL. 

- Vorar áköfu geðs- hræringar eru eins og hita- 
köst og flog í landfarsótt. Þó þær gjöri oss sterk- 
ari meðan á þeim stendur, verðum vjer samt þess 
veikari, og meir eptir okkur, þegar frá líður. 

XKVHI. 

Tveir menn geta verið jafn fríir fyrir stollti, en 
hafa mjög misjafnt gott til að bera; annar kannskje 
sje vaxinn uppúr því, en hinn ekki upp í það. 

KXIX. 
„Eins og sumir segja: jeg drekk ekki brennu- 
vin; jeg brúka ekki tóbak, svo. finnast þeir líka, 
sem óhikað segja:, jeg er ekki fyrir að lesa. Því 
segja þeir þá ekki eins: jeg er ekki fyrir að hugsa? 
XKX. 

Það er bágt að hafa svo sjálfs elsku að aðrir 
verði ekki við hana varir; en mikið hægt að hafa 
hana svo vjer sjálfir ekki tökum eptir henni, 

XXXI. 
Þegar stúlka verður við bón elskhuga síns, þá 


140 XIII. Ýmisleg sannmæli. 


slökkur hún eld með vatni; en sá, sem verður við 

bón vinar síns æsir upp bál með feiti. Stundum lík- 

ist vináttan í þessu kvenna ást, því síðan hann Kári 

vinur minn fjekk hjá mjer bón sína, hef jeg ekkert 

til hans spurt, nema að mjer er hánn sagður lífs. 
XXKII. 

Smáhuga, eptirtölusamir menn eru eins og litlar 
hálsmjóar flöskur. Þegar því litla, sem í þeim er, á 
út að hella, þá skvettist það út með vindropum. 

XXXIII. 

Eins og það er óhæverska að tala hljóðskraf og 
hvísla í annara viðurvist, eins er það ósvinna að 
tala skarplegt við heimskan; hann skilur ekki meira 
af slíku, enn þó því væri hvíslað í eyru á einhverj- 
um öðrum. 

XXKIV. 

Einginn fyrirlítur fullkomlega sjálfan sig, nema 

hann undir eins fyrirlíti alla menn. 
XXXV. 

Sá, sem lýgur, gætir ekki að hvaða ómak hann 
tekur uppá sig. Til að styrkja með fyrstu ósann- 
indin, þarf hann að finna upp hundrað önnur. 


XXKVI. 

Í því er heilt konúngsríki og hvert eitt bú lík, 
að sami er mátinn, sömu eru orsakirnar, sem gjöra 
hvorttveggja ríkt og blómstrandi, ellegar koma þeim 
í niðurdrep og örbyrgð. Hyrðuleysi, óstjórn, sóun- 
arsemi, óhóf og sællífi er viss fordjörfun í hvoru- 
tveggjum. Þegar búið er að eyða öllum peníngun- 
um til óþarfa, og stundum ílls, þá verður að fara að 
stela, ræna, leggja á skatta, eða draga af hjúunum, 
hvaðeð gjörir þá undirgefnu lastafulla og auma, en 
deyðir elsku þeirra til stjórnandans, verða þá mögl 
og ánægjuleysi almenn, hvert útvortis eður innvortis 


XIII. Ýmisleg sannmæli 141 


fjandmenn síðan nýta sjer. Stjórnandinn sæi þetta, 
hefði hann einhvern sjer velviljaðan, sem segði 
honum það, og hann væri ei blindaður af maktinni, 
eða sællifinu. Caligula, Neró og fleiri ómenn í Róma- 
veldi ljetu drepa sekaða og saklausa einasta til að 
ná eignum þeirra að sóa út.  Sóunarsemi, (eða ef 
einhver vildi kalla það svo, örlæti) Hinriks þriðja 
Eingla konúngs kom honum til að selja laust og fast, 
setjaí pant lönd sín og kórónuna með, þángað til 
hófðingsskapurinn varð svo stór, eður rjettara að 
tala, datt svo fyrir ofurborð, að hann átti ekki mat 
til næsta máls, en varð með konu sinni og börnum 
að fara betlandi klaustur af klaustri. Eptir að hann 
hafði margsvikið þegna sína, verið grimmur og ráng- 
sleitinn við þá, og var komínn í stærsta forakt, rak 
hann sig loksins á, að sú rjetta ríkisstjórn er, að 
vera örlátur með hófi, gjöra rjett, og vera góður við 
þegna síma. Af óhófs örlæti og heimsku prakt er 
Frakkland enn að bíta úr nálinni, og Loðvík kon- 
úngur sextándi kom af því fyrir fáum árum undir 
böðuls - öxina. 
XXKVIL 
Hatri gleyma margir, en fáir fyrirlitningu. 
KKKVIIL. 

Einginn ætti að skammast sín fyrir að játa, að 
sjer hefði yfirsjest, því með að meðkenna það, seg- 
ir hann sjer hafi síðan farið fram í vitskunni. 


XL GÁTUR. 


46). Árið. 47). Pappír! 48). Rykti. 49). Hnakkur. 
50). Trjáfloti. 





1) Er gjörður úr ljereptsríum, en ljereptið aptur úr hör, 
þessi hör er gras, til hvers sáð er, það vex á jörðunni, er 
síðan bleytt í vatni, þurkað við eld eða sólarhita, þareptir 
brotið svo skelin fari utanaf, og þá er þettað lín. Línið er 


142 XIIlI. Gátur. 


51). Einginn litur er mjer í blíðri fegurð líkari enn 
morgunroðinn. Fúsust er jeg til að klæða mein- 
leysið, þó straffar illmennskan sig líka opt 
móti vilja sínum með mjer. 

52). Á mínum stóra líkama hefjeg hið kaldasta fat, 
og þó er ekkert svo heitt þegar kaldast er. 
53). Höfuðið á mjer er ættað úr innstu fylgsnum 
jarðarinnar, þunnt framan, en þykkt að aptan- 
verðu. Búkurinn óx ofaná henni. Bæði til að 
eyðileggja, mynda og festa eitt eða annað ljær 

þú mjer þinn krapt, og jeg ljæ þjer minn. 

54). Jeg er ólipur skepna, þúng og óbráðleg, skrið 
fótalaus á maganum, en hleyp samt stundum 

svo fljótt eins og vindur. 

55). Jeg hef eingan blifanlegan samastað, því 
vindurinn feykir mjer burt. Hversu þykkur, 
sem jeg er, tjáir ei að grípa mig.  Láttú aptur 
augað, annars gjöri jeg þjer skaða. 


XV. MÚSAR SAGAN. 


(Dæmisögur þær, sem jeg hef endrum og sinnum lesið á kvöld- 
in, eru stýlaðar undir nafni ýmsra dýra eður annara hluta, 
til þess þeir lærdómar, sem þaraf kunna að dragast verði 
því áheyrilegri og rótfastari, hjá hverjum, sem eptir vilja 
taka. Eitt af slíku er eptirfylgjandi æfisaga, Músar nokk- 
urrar, hverja jeg hef hitt:í blöðum minum, og þar jeg ei 
hafði annað hendi leingra, las jeg hana fyrir fólki mínu í 
þetta sinn). 


Mús nokkur, sem orðin var háöldruð og komin 
að fótum fram, sá að sínir lífdagar mundu snart 
enda taka, kallaði þess vegna til sín alla sína af- 





spunnið og ofið, allir brúka ljereptið, enn þegar það er útslit- 
ið, kaupa það pappírs- mylnu menn, og gjöra úr því pappír, 
sem skrifað er á eða prentað, og þannig kemur ljereptið aptur 
manna á milli. E 


KV. Músar 143 


komendur, sem margir voru orðnir, og talaði til 
, þeirra þessum orðum: | 

Mín kjæru börn! ef nokkur hlutur ætti að upp- 
vekja hjá mjer eptirsjón. á lífinu, þá væri það sá 
háski, sem jeg sje þið eruð í stödd nú þá jeg skil 
við ykkur; en jeg vona svo góðs til ykkar, að þið 
látið mín síðustu orð ykkur í eyrum loða, og hlýðið 
mínum ráðum. Ef þið fylgið þeim þá getið þið kom- 
izt til hárrar og góðrar elli eins og jeg. Tilað upp- 
örfa ykkur til hlýðni, vil jeg segja ykkur mína 
æfisögu: 

, Jeg er borin og í heiminn fædd í því sama húsi, 
sem við enn nú búum í, en jeg hef sjeð í því marg- 
ar umbreytíngar. Þegar jeg kom til, bjó hjer úng 
norsk frú, sem ekki vissi aura sinnatal. Æ, börn- 
in mín góð! þessarar frúar hús var sælustaður og 
vellystínganna hýbýli Rg okkur vesælings mýslur! 
hún, hjelt 20 manns í heimili, setti upp borð fyrir 
hvern, sem þyggja vildi. Þið megið nærri geta, að 
þar hún hjelt svo margt fólk einúngis til að þjóna 
sjer, þá hafi hún ekki tekið uppá sig það ómak, að 
hafa umsjón í sínu húsi. Ráðsmaðurinn, ráðskonan 
og feit eldakona áttu að kaúpa inn matvæli og hag- 
tæra þeim, en hamingjan má vita hvernig þau fóru 
að því. Öll þessi þrjú tóku penínga af þeim kaup- 
mönnum, sem seldu allt hvað þurfti til hússins, og 
þess vegna var það þeirra ábati, að sem mest geingi 
upp. Mikið var borðað, en meira gekk til ónýtis, 
og þá, áttum við mýslurnar gott, nóg að eta, og ótta- 
lausar að öllu. Þá vildum við ekki hraknýta leyfar 
eða molana, því við gátum fyllt okkur, og geingið í 
því, sem bezt var, og vorum látnar draga burt hvað 
sem við vildum. Tveir feitir kettir áttu að hafa 
Varðhald í eldhúsinu, en þeir skiptu sjer ekkert af 
Okkur, og sváfu sætt og rótt á milli þess þeir steyttu 


144 * sagan. 


út vömbina með kræsilegum máltíðum. Jeg gæti 
sagt ykkur, börnin mín! margar skrýtilegar sögur 
um það, sem skeði í úngdæmi mínu. Jeg koín til í 
herbergi ráðskonunnar, og þar var það, sem allir 
henni undirgefnir komu að lúta henni, en hún gegndi 
þeim optast með óþolandi stollti. Stundum virðtist 
hún að líta náðugu auga til þeirra, þegar þeir svo 
gott, sem tilbáðu hana, en hún galdt þeim síðan full- 
um gjöldum auðmýktina; hún var sú bezta konu- 
kind, sem verða kunni að fráteknu stolltinu. Hún 
vildi að það skyldi sjá á útliti hjúanna, að húss- 
móðirin, væri rík, og var ætíð gjörn á að.gjöra bón 
þeirra, sem lítils þurftu við. Eldakonurnar áttu að 
láta sjer nægja með grautar-slembru á morgnana, 
en áttu ekki að fá Thee. Ráðskonan hafði þá svo 
sterkt hjá sjer, og bætti svo optí Theekönnuna apt- 
ur, að stúlku-skepnurnar feingu sæmilega sterkt Thee 
af því, sem hún leifði. Lykillinn stóð optast í skápn- 
um, sem hún geymdi sykrið í, svo hægt varað því 
að komast, og þegar hún sá, að af því hafði verið 
stolið, sagði hún hlæandi: óh! allir verða að lifa! 
hún var svo góðsöm, að hún gaf öllum rjóma til að 
drekka með Theeinu. Satt er það, að ekki, þorði 
hún að setja svo mikinn rjóma í reikninginn, ef það 
hefði einhverntíma kunnað að koma að hússmóðir- 
inni að líta í hann, en hún reiknaði átta potta mjólk- 
ur, Í staðinn fyrir tvo, og svo komst allt heim. Jeg 
mætti leingi að vera, ef jeg ætti að segja ykkur frá 
öllum þeim ógnarlegu skemdum og eyðslu, sem þessi 
kona og hennar áhángendur gjörðu, en hversu, sem 
við gömlu konurnar erum símálugar, þegar við förum 
frami fornu aldirnar, þá skal jeg þó hjer við hætta. 

Það var þá undir þessarar konu maktar veldi, 
sem jeg eyddi mínum fyrstu úngdóms árum, en til 
allrar ólukku hvarf þessi sæla eins og draumur, 


XIV.. Músar sagan. 145 


hvar af ekkert verður eptir, nema maður man tilhans. 
Hússmóðirin hafði ekki passað útgjöldin eptir inn- 
tektunum, Vissi því ekki Íyr til, en hún var; orðin 
örsnauð. Hún neyddist þáttil að flytja sig út á lands- 
bygðina, en aðrir komu tilað búa í húsinu, er hún 
hafði í verið. Vegna þess jeg hafði þá ekkert reynt, 
brá. mjer lítið við þessa umbreytingu, svo sem hún 
kæmi ekkert við. mig, en jeg var ei leingi. að. sjá, í 
hverja ógæfu jeg var komin. - Mín nýja hússmóðir 
hjelt eins margt fólk og sú fyrri, og þó var: svodd- 
an regla á öllu í húsinu, eins og þar hefði ei. verið 
fleiri en tveir menn. Þessi kona umturnaði “svo 
allri góðri reglu, en passaði sjálf upp á það, sem hún 
átti, og trúði eigum nema sjálfri sjer fyrir búskap- - 
ar sökunum; sykur, sælgæti og annað þvilikt læsti 
hún inn í litlu herbergi, sem hún hafði sjálf hjá sjer 
lykilinn að. Hún vissi upp á eitt hár, hvað til hvers 
hlutar gekk, svo það var ómögulegt að leika á hana, 
í hversu litlum hlut, sem var. - Hún. vildi, að nóg 
skyldi vera af öllu og allt veglegt, en vildi ekki 
líða, að hið allra minnsta færi að forgörðum. Fljótt 
hafði jeg ekki til viðurværis nema smá agnir, sem 
duttu af borðum hjúanna, ekki svo. mikið, sem einn 
ostmola eða staup af kertisskari;. allt var hirt og 
nýtt.  „Bannsett kerlingar - skrukkan!“. sagði jeg í 
bræði minni: „hver skyldi trúa því, sem sjer ógnar 
„Veizlurnar, sem hjer eru uppsettar, að þú skulir 
„láta svoddan skepnu-mor svelta hjá þjer, sem ekki 
„þarf meira :en jeg!“ Stundum hughreysti jeg mig 
með því, að þetta mundi ekki leingi standa, .en 
mjer varð ekki að því. Þeir tveir friðsömu kettir, 
sem jeg áðan nefndi, höfðu ekki skilið við húsið, 
enn voru orðnir sár-dauflegir á svipinn.  Mjer. var 
forvitni á að vita, hvað þeir hugsuðu um állt þetta, 
og eitt kvöld, þegar þeir voru mikið makráðir á ein- 
10 


146 XIV. Músar sagan. 


tali, fór jeg út í holudyrnar mínar að hlastu til, hvað 
þeir væru að tala. 

“Það er þá staðráðið fyrir þjer að fara burt úr 
„þessu húsi, sem þú ert borinn og barnfæddur í,“ 
sagði sá ýngri kötturinn til þess eldra? „hvernig 
„set jeg haldizt hjer við leingur,“ svaraði hinn með 
mesta ólundartón. „Sjerðu ekki, að jeg er ei orð- 
sinn nema skinin beinin, af þeirri sultarföstu, sem 
„hjer er lögð á mig?“ en, svaraði sá ýngri: „er þá 
„einginn hjálparvegur að vera hjer leingur ? hvernig 
„sem eldakonan villpassa upp á, treysti jeg mjer samt 
„bæði með lymsku og áræði til, að geta krytjað mjer 
„nokkuð; þar að auki er hússmóðirin orðin fjörgöm- 
„ul, það bíður ekki leingi, þángað til hún stökkur af, 
„og þá batnar fyrir okkur.“ „Þess er eingin von,“ 
svaraði gamli kötturinn, „því þú skalt vita að okk- 
„ar ólukka hefur híngað sendt svenska konu, og þess 
„Vegna er einkis góðs að vænta. Frúrnar í hennar 
„landi hugsa, að þær eigi að hafa umsjón með þeirra 
„húsi, þær útvelja svo vel, og hafa svo nákvæma 
„aðgætni á þeirra þjónustufólki, að þær verða sjald- 
san“sviknar. Þær venja það á hentisemi og rjetta 
„teglu, og eldakonan þessi hefur nú verið hjá henni 
st 10 ár, svo hún er orðin fullvanin eptir henni, 
„og mun stránglega hefna, ef frá henni væri stolið. 
„Jeg er viss um, að það mundikosta þann æruverð- 
sasta kött lifið, ef hann sýndi sig í, að krækja til 
„sín einn matarmola. Þar fyrir utan batar það ekk- 
„ért fyrir okkur þó hússmóðirin sje komin til ára 
„sinna. Þessar bannsettu 'svensku konur eru svo 
„sjerlundaðar að uppala dætur sínar til búskapar um- 
„hyggju, eins og þær sjálfar hafa verið viðvandar í 
„þeirra barnæsku. -Svenskar höfðingja dætur þykj- 
„ast ekki gjöra sjer neina vanvirðu með því að taka 
„hendi til hvers, sem þarf í búskapnum; það er sí- 





XIV. Músar sagan: 147 


„feldlega verið að prjedika þeim það, að:til:þess, að 
„halda við þeirri prakt, sem þeirra standi. sómir, 
„verði þær að halda sjer frá óþarfa útgjöldum, ef þær 
„eigi ekki að hleypa sjer í skuldir, að hjúin eigi ekk- 
„ert að bresta, enda eigi þau heldur eingu að.spilla, 
„og „margar aðrar forneskju reglur, sem eru þeim 
„innprentaðar frá barnæsku, svo þær sjaldan breyta 
„á móti þeim.“ 

Þjenari einhver kom.í þessu inn í eldhúsið, svo 
kettirnir hættu samtalinu, en hvurfu burt daginn ept= 


„ ir;) Jeg var þá úng, svo jeg tók lángtum minna eptir 


því, sem: sá eldri sagði, og þar jeg gat ekki leingur 
lagt á mig að svelta eins og jeg hafði  þángað til, 
orðið að gjöra, einsetti jeg. mjer að fara að lifa á 
handafla mínum, hvað sem það kostaði. Leingi var 
jeg að bera mig að komast inn í herbergið, sem frú- 
in geymdi Í sælgæti sitt; en þegar jeg komst þáng- 
að, launaði jeg sjálfri mjer lánga föstu með þeirri 
beztu veizlu; sem upphugsast kunni ; Meðan jeg 
var að gjöra mjer til góða, rann mjer stundum í hug, 
að mikið vogunarspil væri þetta, og þá skalf jeg og 
titraði, að þjófnaðurinn kynni komast upp um mig; 
en jeg sló því strax aptur úr huga mínum, því jeg 
hugsaði, að allt mundi gánga eins og áður var vant, 
jeg hafði nókkrum hundrað sinnum stolið, frá ráðs- 
konunni, sem jeg fyr umtalaði, „og hafði hún ekki 
virt sig þess, að vilja á minnsta máta koma í veg 
fyrir það. . En heimsk var jeg! jeg vissi ekki, hversu 


„ stór. munur er á auga: hússmóðurinnar. sjálfrar og 
matselju hennar, en jeg fjekk að læra það éptir á 


með mínum eiginn skaða!.jeg var orðin jörf, af því 

mjer lukkaðist svo vel í fyrsta sinn, og kom daginn 

eptir í þétta ólukku herbergi, en það. fyrsta, „sem 

jeg sá þar, var lítill stokkur opinn á báðum endum, 

í hverjum miðjum var bitakorn af steiktu fleðki; jeg 
10* 


FP 


148 XIV Músar sagan. 


rann á lyktina, fór inní stokkinn og beit í fleskið; 
en; ó! þá ólukku! sem eins er núna fyrir hugskots 
sjónum. mjer, eins og það hefði skeð í gær, og eru 
þó mörg ár síðan! Rjett í því jeg kom við bitann, 
fjell hurðin fyrir dyrnar á þessum bölfaða stokki, 
og lokaði mig inni, en hræðilegur smellur varð, og 
þá varð jeg vonlaus um að komast nokkurn tíma 
lífs þaðan. Þá margbölfaði jeg græðginni úr mjer, 
þá lofaði jeg af hjarta bót og betrun, ef jeg kæmist 
úr þeim nauðum, en jeg hafði ekki lángan tíma að 
hugsa um mína hagi. Smellurinn, sem varð af því, 
að músafellan datt, kallaði á hússmóðurina, jeg 
heyrði þann skelfilega dóm af hennar munni, að jeg 
skyldi drekkjast, og einni þjónustu - stúlkunni var 
skipað, að fullkomna á mjer dauðadóminn. Jeg sje, 
að hárin standa á höfðinu á ykkur, börnin mín! hjer 
sýndist eins og einginn hlutur gæti frelsað mig! 
samt slapp jeg af amböguhætti og handaskolum 
þeirrar, sem átti að stytta lifdaga mína. Þá varð 
jeg hyggin af reynslunni, og bar mig af öllum kröpt- 
um að sporra við þeim glæp, sem nærri var búinn 
að olla dauða minum. Jeg fór eptir það aldrei út úr 
minni holu, nema með mestu varkárni, og fór aldrei 
leimgra en í eldhúsið. Ekki get jeg neitað því, að 
þetta bindindi, sem jeg nú varð að leggja á mig 
sýndist mjer í fyrstu verra en dauðinn, hvern jeg 
hafði haft fyrir augunum, en vaninn gjörði það allt 
sætt, og jafnvel fann jeg það síðar á mjer, að jeg 
varð heilsubetri af sparneytninni, svo jeg þakkaði 
lukkunni, sem hafði neyðt mig til að hafa mína mat- 
, arlyst og sælgæti í hófi. Jeg hef sjeð barna - barna 
börn mín og jafnaldra minna, en fáar mýs hafa náð 
þeim aldri, sem náttúran hafði þeim ætlað. Sjúk- 
dómar hafa hróflað þeim burt, sem sloppið hafa frá 
klóm kattarins og veiðibrellum mannanna. En jeg 








XIV. Músar sagan. 149 


finn að farið er að draga af mjer! lifið þið vel, mín 
kæru hörn! forðizt þið eins og heitan eldinn ólukku 
herbergið, hvar dauðinn er falinn undir hverjum sæl- 
gætisbita. Jeg dey glöð og ánægð, ef þið hlýðið 
minum fortölum ! - 

Naumast var þessi hyggindafulla mús búin að 
gefa upp andann, fyr en úngfólkinu þótti vænt. um, 
að nú væri það frí frá nöldri kerlingarinnar, sem sí- 
feldlega hafði verið að aptra þeim. „það spottaði 
hennar ráð, og kallaði hennar sparneytni nápínu- 
skap, en hennar varúð dáðleysi.. Það fann veginn 
til herbergisins, og múrveggurinn af þreföldum papp= 
ír, sem bundinn var til varnar ofan ytir krukkurnar, 
varð. gegnum nagaður, hver mús óskaði þá annari 
tillukku, og hjeldu sjer beztu veizlu með mikilli 
kæti, segjandi: að ekki væri svo mikið að óttast, 
sem kerlingin hafði rausað.. En gleðin varð stutt. 
Einn köttur og tveir fjalakettir voru látnir í herberg- 
ið, svo að, áður en vikan var til enda, var.ekki 
eptir ein mús af öllum þeim, sem höfðu forsómað 
ráð og reynslu lángömmu sinnar. 

Þessi dæmisaga má endast með því, að for- 
eldranna yfirsjónir verða börnunum sjaldan til var- 
úðar. 


XV. DÆMISÖGUR. 
26). Sjer grefur gröf þó grafi. 

Tóa kom til asnans, þar sem hann var að bíta 
Þistla í haganum, ávarpaði hann kunnuglega, og 
Sagði: heill og sæll, vinur minn! ekki sjer annað á 
þjer, en þú sjert, enn þá úngur,' þó grái, kjóllinn 
þinn sje farinn að eldast, og sjá vil jeg þann úng- 
an asna, sem hafi svo tígugleg eyru eins og þú, 
eða reisi þau líflegar.  Alltjend ertu sí-lystugur! 
líttu upp! þetta er mikið fagurt morgun veður! hvað 


150 XV. Dæmisögur. 


eigum við nú að hafa okkur til skemtunar? hvað 
sýnist þjer um það, að við förum bæði að sjá okkur 
um hjerna í skóginum? Hvað er þar að sjá, svaraði 
vinurinn? Þá allra fallegustu ösnu, sagði skolli, 
margur hestur hefur hvíað að henni, sem hún hefur 
ekki viljað líta til; en þjer tekur hún strax. Mikið 
fagurt rennur sólin upp í heiði núna, sagði tóa, 
hjelt áfram með asnanum, og ljet dæluna gánga, 
eins og falsvina háttur er. Í því mættu þau dýra 
konúnginum sjálfum, ljóninu, sem var húngrað og 
ólmt af bræði.  Asninn missti allan dug og mál, 
titraði, ætlaði að hlaupa, en datt um sjálfan sig; 
honum var það ekki heldur láandi, því ljónið var 
óttalegt.  Tóa ljet ekkert á sjer festa, en sagði: 
sæl er jeg þess, herra! að jeg fann yður svo fljótt, 
því jeg var nú á ferðinni til yðar, að færa yðar há- 
tign í morgunskatt þann bezta asna, sem er til, 
skoðið þjer hóldahnyðjuna þarna! Ljónið snuggaði 
við, og sagði: jeg ætla að hafa hann í miðdagsverð, 
' en þú sjálf skalt verða morgunskatturinn minn; og í 
því reif það tóu í sundur. > 

Sviíkarann:hata allir, en flestir nýta sjer svikin. 


27). Aldrei er gott of launað, nema illt komi á móti. 


Svala nokkur sá, að hæna hafði tekið höggorms- 
egg til að liggja á. Æ! vesælíngur, sagði svalan, 
börnin, sem þú ert að klekja út, munu innan þriggja 
daga verða þinn bani. Hænan trúði ei þessari við- 
Vörun en reyndi seinna með sínum og sinna skaða, 
að hún var allt of sönn. 


28). Flestir kjósa firðar lif. 
Fátækur maður nokkur fjörgamall, heilsulaus 
og aumur, varð að lifa á því, að safna saman kvist- 
um í skóginum, ög selja. Einu sinni, þegar hann fór 





KV. Dæmisögur. 151 


heim til kofa síns, þreyttur og: stynjandi,! datt hann 
undir bagganum, og fór þá að hugsa "um, sitt ve- 
sældar ástand, volandi og biðjanði dauðann að frelsa 
sig frá þessari stóru, óbærilegu og 'sífeldu  mæðu. 
Dauðinn kom, og spurði hvað þessi maður vildi 
sjer? Ekki annað, svaraði hinn gamli, og iðraðist þá 
óskar sinnar, ekki annað, en jeg vildi biðja yður að 
lypta bagganum upp á bakið á mjer. 


29). Hússbóndans auga sjer bezt. 


Hjörtur nokkur. komst á hlaupum undan veiði- 
manna hundum inní. fjós, og beiddi. kýrnar að. lofa 
sjer að felast þar, en hjet þeim aptur á mót.að vísa 
þeim á beztu grasbeit, þegar þær kæmu til hans. 
Þær sögðu honum strax, að bezt væri, að hann feingi 
sjer annað óhultara fylsni, samt lofuðu þær að leggja 
ekki til, þó hann væri þar. Hann leitaði. sjer síðan 
að. hentugasta stað til að fela sig í, og þóttist nú 
vera búinn að koma sjer vel fyrir. Um kvöldið var 
að vanda gefið á alla bása; heimilisfólkið „gekk til 
og frá um fjósið, og sinna erinda upp í suma bás- 
ana; fjósamaðurinn gegndi öllum siðvanalegum at- 
höfnum, og sópaði upp fyrir hverri kú; ráðsmaður- 
inn sjálfur kom til að líta yfir, hvernig framfæri; 
mjaltirnar og eptirgjöfin liðu líka, svo ekkert bar: á 
hirtinum, þóttist hann því úr öllum háska sloppinn, 
og fór að þakka kúnum, hversu vel þær höfðu leynt 
honum. Þá svaraði ein þeirra hálfjórtrandi: enn þá 
fer vell en þegar maðurinn með hundrað augun kem- 
ur, þá er jeg hrædd um þig, og fyr skaltú ekki 
hrósa happi þínu, en, hann er burt aptur.. Í því 
sama kom hússbóndinn, og fór að skoða umgánginn 
í fjósinu, Barna er, sagði hann við fjósamanninn, 
ílla sópað upp; þarna hefur þú ekki: skarað skarn- * 
inu fram úr básnum; taktú þarna frá henni Reyður 


152 XV. Dæmisögur. 


og gefðu hókni Hyrnu; hef jeg ekki einatt sagt þjer 
að láta ekki rekuna standa þarna? hún Húfa hefur 
flækt sig í niðurbandinu; passar þú ekki betur upp á 
en svona? Í því hann þannig var að líta eptir öllu, 
varð honum litið á horn í einum básnum, pþreifaði 
fyrir sjer, fann hver gestur var kominn, og ljet 
strax kalla á fólkið, sem banaði hirtinum, af hverj- 
um hússbóndinn fjekk marga góða máltíð. 


40). Fátt er svo gott, að ekki megi neitt aðfinna. 

Því meira, sem jeg gæti að því, því heldur 
rekur mig í ramma stans, að maðurinn skuli vera 
svo ósannsýnn að fyrirlíta mig, sagði asninn. Jeg 
gjöri honum mikið gagn, er vinnusamur, fæ aldrei 
hvíld, og ber. sífeldlega bagga mína; að geðslagi 
til er jeg þolinnmóður og gæfur, svo, hvað sem út- 
rjettast á, og til allra aðdrátta er strax farið að leggja 
á asna. Viðurværi mitt kostar ekki mikið, því 
þegar jeg kem úr ferðinni, erjeg ánægður með þistil- 
blað, og skil jeg ekki, hvaðan mennirnir taka það, 
að virða mig svo lítils. Þó ekki sje jeg bráðskarp- 
ur, þá fer sumum hverjum mönnunum ílla að kasta 
á mig þúngum steini fyrir það, og allt eins þó nátt- 
úran hafi ekki gefið mjer það fallegasta vaxtarlag, 
ellegar þó einhver sumarfuglinn sýngi betur en jeg. 
Æ! talaðu ekki um að tarna, lagsmaður! svaraði 
svín, sem þar var nálægt: maðurinn er hræðilega 
ósanngjarn við okkur! af því hann hefur einhvern 
tíma sjeð, aðjeg velti mjer í for, þá hefur hann brúk- 
að nafnið mitt, til að bríxlá með um þann brest, 
sem þú Veizt sjálfur, og samt etur hann mig á eptir, 
óþakklætis kindin sú arna, En svona má lýsa 
vondskunni: hún gætir að fólki alltíð á þá hliðina, 
hvar einhver ávirðíngin finnst. 


KV. Dæmisögur. 153 


31). Betra er sjálfur að hafa, en barn sitt eða 
bróður að biðja. 

Faðir nokkur, sem var góðsamari, en hann var 
forsjáll til, skipti öllum sínum eignum milli barna 
sinna, því hann hugsaði, að þau mundu verða þess 
þakklátari, þar bæði væri það náttúrleg skylda þeirra, 
og líka ætti hann það skylið fyrir svo stóra vel- 
gjörð. En honum varð að öðru! því þegar börnin 
áttu einkis meira von hjá föðurnum, skiptu þau sjer 
ekkert af honum, svo hann komstí neyð og vesæld. 
Í þessari armæðu fann hann upp á ráð, sem dugði: 
hann kallaði til sín öll sín börn, sýndi þeim kistil, 
sem var vandlega innsiglaður, og sagði við þau: 
hjer á jeg í þá dýrmætustu gimsteina og gripi, sem 
jeg vil að ætíð sjeu í ættinni, og sem jeg ekki skipti. 
á milli ykkar um árið, því jeg vissi ekki, hvernig 
þið munduð með þá fara, en jeg ætla að ánafna þá 
því af börnum mínum, sem gjörir mjer mest gott. 
Börnin bættu vel ráð sitt, og gjörðu honum allt 
það gott, sem þau gátu, allt til dauðans, þareð þau 
hugsuðu sjer ábatavon í því. Eptir að búið var að 
jarðsetja föðurinn, var kistillinn með mikilli eptir- 
laungun, opnaður, en í honum fannst ekki nema ham- 
ar og stór nagli, þar hjá var seðill með þessum orð- 
um: „það er minn vilji, og jeg skipa, að hjer eptir 
„sje þessi nagli rekinn ígegnum höfuðið á þeim, sem 
„er svo vitlaus að láta burt eignir sínar í lifanda 
„lífi til hvers helzt, sem vera kynni.“ 


39).. Fátt er of vandlega hugað. 


Skytta nokkur sá tóu á hlaupum, og gat kom- 
izt eptir hvar grenið hennar var, gróf tálgröf skamt 
þar frá, þakti hana vel með smákvistum og laufum, 
lagði þar agn, faldi sig síðan skamt burtu, og beið, - 
Þar til tóa tæki það. Skömmu þar eptir kom tóa 


1 XV. Dæmisögur. 


úr -greni sínu, fann þefinn af agninu, og hljóp að 
skoða það, fór samt ekki leingra en að gröfinni, 
því hún hugsaði þar mundi svik búa undir, og gekk 
burt.. Strax eptir kom húngraður ljónpardus þáng- 
að, rann á lyktina, 'og datt í gryfjuna, í því hann 
ætlaði að gleipa agnið. Þegar skyttan heyrði 
skruðnínginn af þessu falli, hljóp hann ofan í gröfina 
án þess að athuga, hvað í henni var, því hann þótt- 
ist vissum, að það væri tóa, en ljónpardusinn reif 
hann í hel, strax sem hann kom ofan í gryfjuna. 


99). Ekki tjáir að deila við dómarann. 

Ærin bar einu sinni app kveinstafi sína við smala- 
manninn, að hann færi ílla með hana, ljeti mjólka 
hana kvöld og morgna, rúði af henni ullina, og of- 
an á það slátraði lömbum hennar.  Smalamaðurinn 
svaraði: það stendur ekki einasta í mínu valdi að 
gjöra allt þetta, sem þú nú taldir upp, heldur skal 
jeg þar að auk drepa þig sjálfa, ef þú vogar að tala 
mokkurt.orð. Þegar ærin heyrði það, þagnaði hún, 
og hætti að: kvarta yfir sínum kjörum. 


34). þrá er þussa einkunn. 

Um nóttina var náttuglan að virða fyrir sjer 
túnglið og sagði: „undarlegt er, að nokkur geti ver- 
„ið svo heimskur að segja, sólin sje bjartari. ;Ertu 
„blind?“ sagði haninn, „gættu betur að!“ en, hvað 
sem haninn sagði, stóð náttuglan fast á sama eins 
og sá pþrákjálki, sem einu sinni hefur mistalað sig, 
en er sýo stoltur og heimskur, að hann vill ekki 
lagfæra það aptur. Meðan haninn og náttuglan voru' 
að kýtast um þettá, kom morgunroðinn, sem gjörði 
túnglið nábleikt, uglan ljet ekki uidan að heldur. 
Sólin kom upp, þá sást túnglið ei leingur fyrir henn- 
ar birtu: nú skyldu allir hafa hugsað, að náttuglan 


KV. Dæmisögur. 155 


mundi sleppa sínu þrái. Nei! lángt frá! hún flúði í 
holu sína, og þángað til hún lagði saman augun, 
skrækti hún allt af að túnglið væri bjartara. 


#5).  Leingi má ljúfur synda. 

Maður nokkur átti tvo, ketti, hvítan og svartan. 
Hússbóndinn hjelt mikið uppá þann hvíta, er hjet 
Mjaldur, hann stal öllu steini ljettara, og fór aldrei 
frá öskustónni, eða úr rúminu, nema þegar hann var 
í búrinu að veiða ofan af trogunum,: og krytja sjer 
eitthvað. „ Hinn svarti þorði aldrei að láta sjá sig, 
því hann var rekinn. burt með: hríslu, og stundum 
lurk.  Vesælíngs Kolur, (því það var nafn háns) 
kvaldist af að sjá, hvað hann var apturundan, og 
hugsaði með sjer: „ekki skil jeg, hvað hann Mjald- 
„ur hefur fram yfir mig, nema ef það: er liturinn? og 
„er þá einatt flagð undir fögru skinni.. Alltjend er 
„Verið að strjúka hann, og hússbóndinn líður honum 
„allt, en jeg fæ, ekki að koma inn. yfir þveran þrep- 
„skjöld, . þó hefur hann Mjaldur aldrei veidt- mús, 
„því síður völsku, því hann er mesti ónytjúngur; 
„jeg tek þær, en honum er hrósað fyrir það; aptur 
„á mót þegar bann: stelur:góðum bita, þá er mjer 
„alltjafnt kent um. Jeg skal svo sannarlega, sem 
„Jeg heiti Kolur, hefna min, jeg veit líka, hvernig 
„Jeg skal fara að því. Jeg skal ekki gjöra neitt, en 
„láta mýs og völskur fjölga svo sem þær vilja, þá 
„verður hússbóndinn reiður, og ber okkur báða. Öllu- 
„vel! jeg er ánægður með það, að hann Mjaldur fái 
„belmínginn af höggunum!“ Kolur gjörði eins og 
hann hafði ásett sjer. Mýs og völskur urðu eins og 
úl og grúi, rifu og tættu, allt saman strafflaust. Húss- 
bóndinn varð reiður, eins og Kolur hafði tilætlað. 
En yfir hvern köttinn kom straffið ? einasta yfir 
hann Kol. *. 


156 KV. Dæmisögur. 


Þetta kennir, að margur grefur öðrum gröf, 
sem hann dettur í sjálfur, og að vjer eigum ekki að 
þreytast gott að gjöra. 


36). „Sínum augum lítur hver á silfrið. 


Tveir fugla - fángarar voru á ferð; sástu, sagði 
annar, þann fallega fugl, sem sat þarna á húsinu ? 
gættir þú að fiðrinu á honum? svo fallegan lit hef 
jeg aldrei á æfi minni sjeð, og jeg held víst, það 
hafi verið fuglakonúngurinn, því auðsjeð var, að 
hann hafði kórónu á höfðinu. Nei, svaraði hinn, 
ekki sá jeg hann, en jeg sá einhverskonar valsk- 
an hana, sem var mikið önuglega vaxinn. Höfuðið 
var ofur pervisalegt, og líklegt, að litið vit hafi í því 
verið. En hvað raustin var ljót, sem fylti upp lopt- 
ið með ámátlegum skrækjum, svo mjer er nærri illt 
í eyrunum eptir enn þá! eða gættir þú að, hvað við- 
bjóðslegir fæturnir á honum voru? 

Það var páfuglinn, hverjum báðir þessir voru 
að lýsa; annar færði til allt, hvað fallegt var á hon- 
um, en hinn öll lýtin. Þannig eru mannanna dómar í 
veröldinni ýmislegir, þeir líta hver á sína hlið. 

Kvöldvökum þessum til prýðis, læt jeg hjer 
fylgja tvær dæmisögur hins nafnfræga Gellerts, út- 
lagðar af prestinum sjera Jóni Þorlákssyni á Bægisá: 


#7). Land hinna höltu. 
Lagið er: Hafur þurft ekki? að hugsa' um meir. 


Forðum eitt lítið land til var, lifandi sást ei nokkur þar, ó- 
stamað talað orð sem fjekk, og ei halltraði, þegar gekk. Ágæti 
mat það innlend drótt, aðkomnum sýndist manni ljótt. Hann 
hugði: hjer mun öldin öll undrast, hvernig jeg spránga völl. 

2. Með stýfum fótum storð hann trað, starsýnt varð hverj- 
um manni á það, allir, sem komu auga á rekk, að honum hlóu, 
nær hann gekk,. flissandi stóðu, og ferða-láng fallegri, 


XV. Dæmisögur. 157 


iðaðui kennið gáng! ámæli það með öllu vilt af sjer að 
reka mat hann skylt. 

3. Hann kvað: Þþjer halltrið, en jeg.ei, af skyldi 
lagt það vana grey. Uxu þá sköllin miklu meir, málfæri 
gests er heyrðu þeir. Hann stamar ei, en stillir tal, að stóru 
bríxli varð það hal, fyrir rjett orð og fótatak forsmán allt 
landið á hann rak. 


4. Vaninn gjörir, að vömm er frið, vjer sem frá barn- 
dóms sjáum tíð, verk það forgefins vogað er, vitsmuni þó sá 
meiri ber, heimsku vorrar oss segi sann. Sjálfir köllum vjer 
dára þann, einasta fyrir orsök þá, að honum vit er meira hjá. 


38). Sá guðhræddi hershöfðingi. 
Lagið er; Á mædda meyjar brún. 


1. Hæðandi helga trú 
Höfðingi, trón sem bar, 
(Munu' ekki margir nú 
Makar hans sitja þar?) 
Eitt sinn há-aldraðan, 
Unnanda kristnum sið, 
Um hana hreystimann 
Hraklega ræddi við 
2, Háðfullum hætti mjög, 
Sem hlær einn stoltur af, 
Sá einginn aktar lög, 
Utan þau sjálfur gaf. 
HeErsnörÐ. >Þjer, stillir! sturlið! kvað 
Stríðshetjan, mína trú, 
Og berið yður að, 
Orðinn fjörgamlan nú, 

3. Lifshuggun, líkn í deyð 
Laungum að svipta mig. 
Íllt hvað þess af mjer leið 
Yðar tign konúngleg? 
Konúncur. Alls ekkert, kóngur kvað, 

Kappa þjer berið megn 
Og eruð (jeg veit það) 
Minn ágætasti þegn, 


I58 XV. Dæmisögur. 


4, Einföld en ónýt trú 
Ef þar er skilin frá. 
Legg hana niður nú? 
HersnörÐ. „ „Nei! aldrei læt jeg þá.“ 
Konúneur.' En ef jeg yður það - 
Alvöru býð af rót?. 
Hersnörp. „Ei heldur, kappinn kvað, 
„kóngs skyldu slíkt er mót. 
5. ;,Guð drottinn yfir á 
„„Eignarráð minni sál, 
„En öllum foldar frá 
„Furstum er dæmt það mál.“ 
Konúwcur. „En hvað? ef ættum vjer 
Á yðar lífi ráð? 
HersnörÐ. Hinn kvað: „þau eigið þjer. 
„„Því hef jeg traustri dáð. 
“6. „Margt yðar vegna við 
„„Vogað, minn herra!: slag. 
„„Og undir óviss grið 
„„Ætu guðs fyrir, í dag.,, 
Konúncur.  Ganti! (kvað gilf') en ef 
Guð sá er einginn til?“ 
En ef jeg yður gef 
Um þetta fræðslu skil? 
HersxörÐ. 7. „Þá æskti jeg, ekki seinn 
„Að fara í skelmirs ham. 
„Og sje guð ekki neinn, 
„Ei heldur skeytti gram. 
„Mörg þúsund mundu þá 
„Mjer líkir verða í her. 
„„Áfsprettur arður sá 
„Ó Prins! því kennið þjer.““ 


XVI. EÐLIS ÞÝNGD MANNS Í VATNI. 


Börn mín eru svo vantrúuð' orðin um aptur- 
gaungur, Vofur, forynjur, álög, galdra og hvaða nöfn, 
Sem hindurvitnið hefur uppfundið, að þau spottast 
- að slíku, og í kvöld, þegar jeg kom inn í,þaðstofuna, 
heyrði jeg, að hann Magnús litli var að hlæa að þeirri 








XVI. Eðlis þýngd manns í vatni. 159 


röksemd, sem í fyrndinni var tíðkuð til áð sannfæra 
með grunaða menn „um galdra meðferð, að þeim var 
kastað í vatn. Ef sá misgrunaði flaut ofan á, var 
hann kallaður sannur að sök, en. ef hann sökk, þá 
þurfti fleiri og meiri sannfæringar til að áfella hann. 
Þetta sagði Magnús minn hefði mikið getað. komið 
upp á klæðasniðið, því sitt sje hvað, ef ber eða snögg- 
klæddur maður ditti í vatn, ellegar maður í kápu, 
eða kona í mörgum pilsum, sem vindurinn stendur 
undir, og fyllir upp; en Lýður litli hjelt að svo 
framarlega, sem fötin hefðu ei verið. sjerlega til 
þess búin, mundu:þau ekki hafa getað haldið uppi í 
vatninu heilum manns þúnga. Þegar jeg kom þar 
að, var þetta efni undir mig borið, og jeg beðinn að 
leggja á úrskurðinn.. Jeg var á Magnúsar máli, og 
færði því til styrkingar eptirfylgjandi röksemdir: 
Þýngd hvers eins hlutar kann með tvennu móti 
að álítast, bæði í tilliti til stærðarinnar og líka í sam- 
jöfnuði við aðra hluti. Hin fyrri slags, er jég kalla 
stærðar þyngd, kemur af, að því meira, sem er af 
sama slags hlut, því meiri er þýngdin. Þannig eru 
átta ríkisdalir þýngri en einn, heill bjálki þýngri 
en trjespónn, og fjórðúngsfata full: með: vatn *þýngri 
en merkur ílát af vatni. Aptur á mót er jafn stórt 
stykki af ýmislegum hlutum misjafnt að þýngslum, 
og það kalla jeg eðlis þyngd (Gravitas specifica), t. 
a.m. merkur ílát af spesíu-peningum, eða þó enn held- 
ur af bræddu eða steyptu silfri er þýngra, en jafn- 
mikið af járni, steinum, moldu, vatni, mjólk,. rjóma, 
smjöri, floti eða æðardún; þannig ér jafn stór rýmd 
af vatni, því nær 20. sinnum ljettara en gull, og. 
þess eðlis þýngri hver einn hlutur er, sem í vatn 
eða fljótandi lög er látinn, þess minna rúm fyllir 
hann, og því fljótar sökkur hann tilbotns; þar að auk 
Missir. svoddan hlutur í lögnum af vigt sinni eins 


160 XVI.. Eðlis þýngd manns í vatni. 


mikið og lögurinn vegur, er.frá honum rýmist, t. d. 
ef steinn er fyrst á vog veginn, síðan látinn í vatn, 
og þar í aptur veginn, þá er hann svo miklu ljettari 
í vatninu, sem það. vatn vegur, er fyllir jafnstórt 
rúm. og steinninn, eða:hver annar hlutur, sem í vatn- 
inu sökkur; þó er, eiginlega að tala, steinninn ekki 
orðinn. ljettari í vatninu, heldur lyptir- vatnið undir 
hann, og ber svo mikið afþúnga hans, sem áður er 
sagt. Af þessari eðlis þýngd fann spekingurinn 
Archimedes svikin í gullkórónunni, sem Hjeró kon- 
úngur ljet smíða.  Konúngurinn hafði feingið smiðn= 
um 36 merkur af gulli, sem smíðast átti úr jafnvæg- 
is gullkóróna, hann skilaði henni, svo hún stóð vel 
vigt sína, en konúngur hafði grun um, að smiðurinn 
hefði blandað gullið með silfri, beiddi því Archi- 
medes mælíngar speking að. ransaka það, raska samt 
ei smíðisgripnum, eða bræða hann upp.  Archimedes 
hugsaði sig vel um þetta nokkra daga; og einu sinni 
þá hann á meðan fór í kerlaug, tók hann eptir, hvaða 
hindran vatnið gjörði líkamanum í að sökkva fljótt, 
og líka hvað mikið úr kerinu rann við það, að lík- 
aminn smásökk í vatnið, var það jafnt því rúmi, er 
líkami hans uppfyllti, þar af hitti hann á það ráð, að 
fylla annað minna vatnsker á barma, ljet í það gull- 
kórónuna, rann þá nokkuð vatn út úr keraldinu, 
sem nærri má geta, það vatn vóg hann á næma vog. 
Þá spekíngurinn hafði kórónuna uppúr tekið, fyllti 
hann keraldið enn á barma, ljet síðan niður í það 
eins. mikla þýngd af klára gulli, eins og kórónan 
hafði vegið, sökk það miklu fljótar til botns, og 
minna vatn rann út úr ílátínu, hvert vatn Archime- 
des líka vog nákvæmlega. Seinast fór hann allt eins 
með jafnvægi kórónunnar af silfri, og þá rann mest 
af vatninu út úr keraldinu, en silfrið sökk hægast 
niður, hvar af hann sá, að jafn þúngt stykki af gulli 


l 











XV. Eöðlisþýngd manns í vatni. 161 


þarf minna rúm en silfur, og að jafnvægt stykki af 
silfri er stærra um sig en annað eins þúngt af'gulli; 
það er: að gull er eðlisþýngra en silfur; hann sá 
líka, að gullið var silfurblandað í kórónunni,“ og 
smiðurinn hafði undir sig dregið 24 merkur af gull 
inu, en svikið hitt með silfri.  Allteins má teyna 
eðlisþýngd járns móti tólg eða trje eða hverju: sem 
er, með að smíða eða skera jafnstórt stykki afhverju, 
og vega, ellegar láta jafnvægi af báðum í vatn, óg 
skoða, hver munur er á rúmi því, sem hvorttveggja 
þarf. Þegar tveimur fljótandi hlutum er helt'sam= 
an, og annar Ílýtur ofan á, en hinn er á botni, þá 
kemur það af ýmislegri eðlisþýngd þeirra,“ eins og 
rjómi sezt ofan á mjólkurtrog, eða flot verður ofan á 
soði, líka þegar járni og trje er kastað ofaní vatn; 
þá sjest þeirra hluta eðlisþýngd af því, að járnið, sem 
sökkur, er þýngst, vatnið er þar næst, „en trjeð ljett- 
ast, þar eð það flýtur ofan á vatninu. -Sje trjé og járn 
fest saman, þá vill járnið í vatninu til botns, en 
trjeð fljóta; sje þá meiri partur járns, dregur það 
trjeð tilbotns með sjer, en sje minna af járninu, þá 
flýtur trjeð upp með það, eins og við sjáum á brodd- 
staf með járnhólk á, að broddurinn“ og hólkurinn 
vilja til. botns, en stafurinn upp, svo eins er og þeir 
haldist á um, hver sterkari sje. Hjer af sjest, að gjöra 
má járnflösku, sem flýtur; því jeg hef áður: sagt 
ykkur, hvað miklu eðlis - ljettara loptið sje. en vatn, 
þegar nú flöskurúmið er Stærra en þess Vatns, sem 
er að þýngd eins og flaskan með loptinu í; þá flýt- 
ur hún, og hvorttveggja til samans járn (og: lopt í 
henni verða eðlisljettara en vatnið. Þegar við heim“ 
færum allt þetta upp á manninn, sem kastað er í 
vatn, þá sjest, að hvað miklu leiti getur verið nátt- 
úrlegt, að manns líkami fljóti eða sökkvi í vatni. 
Hann er af ýmsu efni samsettur, sem sumt er eðlis- 
11 


162 XV.. Eðlisþýngd manns í vatni. 


þýngra, sumt eðlisljettara en vatnið. Beinin, sinar 
og kjöt er þýngra, en fita,. mergur og lopt ljettara 
en vatn, svo að, magrir menn.og skepnur sökkva 
meir í vatn,.æn feitar;. því ér það ekki einúngis af 
kraptaleysi, að mögrum gripum. er hætt á sundi á 
vordag, heldur sökkva þeir eðlislega meir en hinir 
feitu;; sjest þaraf líka orsökin, hverrar vegna svín 
synda dýra bezt.  Hjer.að.auk hafa lærðir menn rit- 
að, „að:þeir menn, sem hafi sina eður svo kallaða 
hysteriska. sjúkdóma, sökkvi eigi í vatni, hvað Pliní- 
usináttúruspekingi ei hefur verið ókunnugt (Hist. nat. 
1, De:bár af er:þá auðsjeð, að sá. maður kynni til 
vera,:sem hefði svo mikið af ljetta efninu, að hann 
gæti: ei í vatni sokkið, og að misjafnt sje, hvað. einn 
maður er ísvatni ljettari eða þýngri, en annar jafn= 
stór, “og loksins er. mögulegt.að blanda „vatn með 
þeim hlutum, að.maður geti ei í því sokkið. 

' Fætur, læri, „handleggir og höfuð. á manninum, 
það er: „allir útlimir, eru minnst holir, beinamestir 
óg þessvegna eðlis-þýngstir, sem sökkva, í vatni; 
búkurinn aptur á móter holati, sem inniheldur mik- 
ið „af loptis(einkum í lúngunum)... og fita, sem er 
eðlis.- ljettari. en. vatn, þó er í búknum hryggurinn 
eðlis- þýngstur, vegna mikilla beina..og sina í honum. 
Þaraf kemur.1). Sá sem veður í vatni, vill til botns 
sökkva, meðan einasta fætur og læri hans eru niðri 
í vatninu. 2). Þegar vatnið: er: komiðnærri upp undir 
höndur, þá er á! nokkuð feitum mönnum neðri part- 
ur líkamans orðinn;svo éðlis -ljettari, að hann held- 
ur sjérsupp Á vatni, „eða því. nær, það.er:.að maður- 
inn vi Mljóta uppi, og þess vegna verða þeir, sem 
djúpt:sætla að vaða í laxveiðum eða „yfir um vatns= 
fall, að, bera þúngt, eða láta „eitthvað í vasa sína. 
8). Þá menn Áljóta uppi; vill. bakið, svo sem. eðlis- 
þýngra, vita niður á vatnið, en „búkurinn upp- 4). 





RV. Eðlisþýngd mannsí vatni: 163 


En þá þeir ljóta uppi;og þeim kastar á bakið, þá 
bætast axla - og höfuð,- þýngslin við). svo líkaminn, 
sem að neðanverðu allur upp yfir handkrika var eðlis- 
ljettari en vatnið og. flaut:ofan á, verður. þar „við 
eðlis- þýngri ; óg „maðurinn; sökkur í því. 5)... Þó 
Verður ei mikill mismunur á æðlisþýngd mannsins í 
vatni og sjálfs vatnsins, einkum „sjóvatns;. lærðir 
menn segja, það sje á almennilegum Manni átta. eð= 
„úr tíu marka, en í sjó ekki; meir en tveggja „eða 
hálfrar annárar merkur munur að:þýngd, svo.ef mað- 
urinn hafi það að: halda sjer við. eða fljóta: á í sjó, 
sem uppi haldi vel svö.tveggja marka þýngd, þá 
sökkvi hann ekki. 6). Hjer af sjestlíka, að maðurinn 
trauðlega sökkur,. meðan hann : heldur niðri „á sjer 
andanum;.hann þarf „ei í sjó nema meðalstaf til 
að fljóta á, sje hann fastur framan undir brjóstinu, 
undir hökunni, eða, sem bezt er, í munninum; og því 
eru svo mörg dæmi, að skipsbrots- menn: hafa kom- 
izt af á árar- stubba. Jafnvel sjá menn opt,;að kall- 
menn í þurram Kápum,.og kvennfólk „þegar vindur 
kemur undir föt:þeirra, flýtur ofan á vatni, þar til föt- 
in fara að verða: gagndrepa;;og svo lítill verður mis- 
munur á eðlis- þýngd manisiiis:: og: sjóarvatns, „að 
þeim, sem þar í sökkva, skýtur strax upp aptur, þeg 
ar þeir á:fallinu, koma við:botninn.. Þeir, ;sem-ekki 
kunna að synda, og vilja fara: yfir um vatnsfall, eru 
hræddir um að: verða:skipreika, „eða eru. á slæmum 
bát, „þurfa sei annaðsen festa í hið; mesta átta upp- 
blásnar nautsblöðrur á sig, en á sjó miklu fæmi, og 
festa þær jafnmargar á hvora hlið undir handkrik- 
ana eða hökuna, því þá getur sá niáður ekki sokk- 
ið: 7). Jeg. sagði áðansrað sá: hlutur, „ sem „þyrfti 
meira rúm, en: annar jafnþúngur, væri eðlis -ljettari; 
því: eru. feitir „menn -eðlis-ljettari en „magtir, og 
með frám kemur þar-af, að þúngaðar konur fljóta í 
11* 


164 XV. Eðlisþýngd manns í vatni. 


vatni, sem þeim hefur á stundum orðið að fjöri, 
þegar allir aðrir hafa af skipreika drukknað. Og 
loksins 8). sjest hjer af, hvað hvikul röksemd sú var, 
sem fornöldin brúkaði til að sannfæra með galdra- 
menn; hafi þeir verið í hnipri, haldið niðri í sjer and- 
anum, eður svolgrað í sig lopt af hræðslu, líkt því 
er vjer köllum að súpa hveljur, fötin verið laus að 
þeim, svo nokkur vindur hafi undir þeim verið, und- 
irstraumur geingið í vatninu, eða þeir hafi með hand- 
leggjum og höndum dálitið tilhjálpað að sökkva ei 
strax, þá gat slíkur maður litla stund verið án þess 
að sökkva, og:þó ekki farið með meiri galdur, en 
hún litla Kristrún þarna. Jeg vilnú eitala um, hafi 
manninum. verið kastað á skátil, svo lítið fall hafi orðið 
á líkamanum, viðlíka og þegar þið pilltarnir leikið 
ykkur með að kasta hellublaði á vatn, sem heitir að 
flytja kerlingar. Þannig er ekkert upp á þessa galdra 
sannfæringu að byggjá, og undarlegt mætti þykja, 
að fyrir hjer um 10 eða 12 árum voru tveir menn 
brendir fyrir galdra meðferð í Pólínalandi, upp á 
hverja ekkert varð vitnað eða sannað, nema þeir 
sukku ekki, þegar þeim var á vatn kastað; og þó 
eru enn eptir tvö tilfelli, sem að sönnu eru mögu- 
leg, én sem jeg ekki gjöri ráð fyrir, að í galdra 
reynslunni hafi átt heima, sem er, að annaðhvort 
hafi maðurinn ei getað í vatni sokkið, eða vatnið 
hafi svo verið, að allir menn hafi orðið í því að fljóta. 

Upp á hvorttveggja þetta skal jeg segja ykkur 
dæmi í annað sinn. 


XVI. GÁ TUR. 
51). Blygðunar-roðmi. 52). - Jörðin snjólögð. 53). 
Hamar. 54). Skip...55). Reykur. 
56). Jeg þarf lítið að eta, er smávaxin og óstyrk; 
þó ofsækir maðurinn mig með eitri, járni og 


XVII. Elías og Jón skírari. 165 


fángelsi, og heldur. ofstöpaskepnur.til að myrða 
mig, er þó kostar lángt um meira að fæða, en 
mig. 

57). Þú hefur aldrei heyrt mig nje ájaði ' þó. varð 
og er úr mjer ln ir og allt hvað þú í 
honum sjer. 

58). Höfuðið á mjer er uppmjótt, en fóturinn breið- 
ur. Þegar jeg hef við, brúka jeg bláan klæðn- 
að. Jeg vex af strái, en hef hvorki hold nje 
bein, er ekki málmur, ekki dýr, ékki leir, ekki 
steinn eða trje. Látir þú mig ofnærri vatni, þá 
hverf jeg, svo þú sjer ekki, hvað af mjer verður. 

59). Þó jeg sje sífeldlega sólginn í blóð, þá ríður 
þó einkis líf á því; en hversu lítið blóð. sem 
jeg tek, er mjer aldrei fyrirgefið, heldur er út- 
gjört um líf mitt, ef jeg ekki get frelsað mig 
með að taka undir mig stökk. 

60). Áður var jeg gras, nú er jeg dupt. Jeg hvílist 
í gulli, silfri, horni, pappír, trje, eptir hvers 
eins vilja og efnum. Sumir geta ekki við mjer 
litið, en aðrir geta ekki án mín verið. 


XVII. EIGI EM JEG ELÍAS. Jóh. 1, 21. 


Þegar jeg í kvöld var að spyrja börn mín úr 
prjedikuninni, og leggja niður fyrir þeim, hvað skýra, 
sköruglega og undir eins auðmjúka játningu Jón 
skírari hefði gjört fyrir þeim, er til hans voru send- 
ir frá æðsta ráðinu í Jerusalem, þókti Lýði litla, að 
ansvar hans til Gyðinganna upp á spurninguna: ertu 
Elías? væri nokkuð svo ískyggilegt, vegna þeirra 
mörgu ritníngargreina, sem jafna Elíasi og Jóni skír- 
ara saman. Þar af spannst eptirfylgjandi samtal. 

LýÐur. Hvernig á þá að skiljast, það sem 
sjálfur Jesús sagði, Matth. 11, 14. „Ef þjer viljið 


166 KVI: Elías og Jón skírari. 


„það: meðtaka; Li er Jón skírari sá Elías, er koma 
„skalf“ ; si Ajas 

Prestur. bað má svo útleggjast: „trúið þið 
„mjer til þess, „að Jón skírari er sá Elas, sem von 
„er á aðkoma muni.“ “ 

Lýpur. "þá sýnist mjer, faðir minn góður! að 
Jesús segi fortakslaust það satt að vera, sem Jó- 
hannes neitaði: 

Prestur... Opt getur það skeð,* Lýður minn! að 

„sama meina báðir, þó mikið beri milli orða þeirra, 
og svo var hjer ástadt. Jesús vissi, að guð hafði 
lofað sá maður skyldi koma, sem, eins og gamli 
spámaðurinn Elías, ætti að prjedika sanna guðs dýrk- 
un, og það loforð 'ætti að endast, áður en Messías 
eða Kristur fullkomnaði sitt embætti; hann fræddi 
þá Gyðíngana og undir eins huggaði „ með áður tjeð- 
um orðum, og ins líka sína lærisveina nokkuð 
seinna, Matth. 17,#10 - 13, að: ekki þyrftu þeir ann- 
ars. Elías að vænta, en þess, sem kominn væri, 
og sá væri einginn annar en Jón skírari. Þessi apt- 
ur á mót talaði rjett, þegar hann neitaði, að hann 
Elias væri, það er sá sami Elías, sem í fyrndinni 
hafði lifað, því sú var meining Fariseanna, en þá 
er hverri einni spurningu rjett svarað, þegar enn 
ansandi brúkar orðiní sömu merkingu, sem hinn, er 
spurði. 

Lýpur. Hvað gátu. þá: Gyðingar haft fyrir sjer 
til að:vænta, að:Ælías. hinn. sami, sem burt var num- 
inn, skyldi aptur koma? 

Prrstur. - Malakías spámaður hafði í guðs 
orða stað sagt: „jeg mun. senda til yðar Elías spá 
„mann, áður en sá mikli: og hræðilegi dagur .drott- 
„ins kemur,“ Mal. 4, 5. (3, 23). Gyðingum var tamt 
að: hánga í bókstafnum, þeir voru svo nærsýnir í 
útleggíngum sínum, að þó tilgángur þess, sem talaði 


KVII. Elas ogJón skírari. 167 


eða skrifaði, væri af atvikum og ástandi tilheyrend- 
anna augljós, sleptu þeir samt opt meinfrigunni, en 
diktuðu eitthvað inn í). til að geta haldið fyrsta og 
eiginlegri merkingu hvers orðs, heldur en að víkja 
frá bókstafnum. Eins fóru þeir með þessa ritníngar- 
grein. Þau orð, sem næst koma eptir, gátu sýnt 
þeim, að guð ætlaði að senda þeim spámann, sem; 
eins og Elías hafði gjört, skyldi leiða Gyðingana apt- 
ur til hinna gömlu sönnu trúarbragða, en í staðinn 
fyrir að skilja fyrirheitið svo, diktuðu þeir, að Elías 
enn gamli mundi skömmu fyrir Krists fæðingu koma 
aptur af himni ofan á jörðina í sama stað, hvar hann 
forðum var uppnuminn, og ætti þá í sinni síðari til- 
komu að smyrja Krist og vígja til embættisins. 
Þessu trúðu þeir, eins og. það hefði í Biflíunni stað- 
ið, og Í þeirri trú styrktust þeir enn meir af því, að 
í hinni algeingu grisku útleggingu, sem kallast gjörð 
vera af 70 túlkum, er viðbætt orð hinn Þesbiski, 
sem ekki finnst í frumtextanum. Það sat jafnvel 
leingi fram eptir öldunum svo ríktí kristnum mönn- 
um, að Elías“ætti að koma aptur undir dóma - dag, 
að einn hinn lærðasti og skynsamasti meðal læri- 
feðranna, Þeóphýlaktus,- hefur skrifað: „nokkrir 
„segja að Jón guðspjallamaður sje enn á lí, en 
„eigi að verða. líflátinn af Antikristi, þegar hann 
„ásamt með Elíasi fer að prjedika um Krist:“ 0. s- fr. 
LýÐur. Stendur þá í hebresku: Bifliunni, að 
þessi spámaður skyldi, vera eins og Elías? 
Prestur. Nei, en orðin eðns og undirskiljast 
stundum Í ritningunni, og á þá að bæta: þeim inn í, ' 
í útleggíngunni, þar sem atvik og ræðuefnið útheimt- 
ir það. Jeg vil af mörgum dæmum upp á það segja 
þjer þessi fáu. Í 1. Mós. b. 16, 12. heitir það um 
Ísmael: „hann mun verða ólmi asninn maður,“ 
það er; hann mun ólmur máður. verða, eins og ó- 


168 XVII. Elías. og Jón skírari. 


taminn asni: eður villudýr. 9. Mós. b. 19, 4. „jeg hef 
„borið yður á arnarvængjum,“ það er: jeg hef borið 
yður, eins og verið. hefði á arnarvængjum. „Opinb. 
„b..4, (6. „fyrir stólnum var glersjór,“ það er: fyrir 
framan hásætið var eins og glersjór. Jerem. 26, 18. 
„Síon:skal plægjast akur;“ það er: Síons fjall mun 
plægt. verða, „eins og það væri akur. 1. Pjet. 2, 
4. „til lifanda steins,“ það er: þess, sem er 
eins. og væri hann lifandi steinn; hefur líka vor 
Biflíu útlegging í báðum þessum seinast nefndu 
ritningar - greinum með rjettu bætt inn í orðum: 
svo sem, Þessi dæmi ern þá nógtil að sanna sögu 
mina, þó vil jeg bæta einu við, sem er um þenna 
- sama Elías og Jón skírara, Lúk. 1, 17. þá eingillinn 
sagði við Sakarías, að Jóhannes mundi kóma á 
„undan drottni guði sínum (eður Messia) með eins 
kröptugri anda - gipt, eins og Elías. 
Macnús. Þýðir þá að framgánga í anda og 
krapti, sama-og að hafa mikla anda - gipt? 
Prestur. Orðið framgánga, sem hjer brúkast, 
þýðir ýmist að koma á undan, þjena undir einhvern, 
vera honum til vika, eða og að framkvæma sitt em- 
bætti; eiga allar þær merkingar vel við efnið og Jó- 
hannis ásigkomulag. En orðin andi og kraptur eru 
vandskyldari vegna þeirra yfirið mörgu merkínga, í 
hverjum orðið andi tekst í ritningunni. Hjer sýnist 
mjer sú þýðing eiga heima, hvar. andi þýðir sálar- 
gáfur, skilning, helat þó að því leyti, sem til em- 
bættis- starfa þarf, og -vjer alment köllum andagipt, 
hverjar gáfur ritningin allvíða tileinkar heilags anda 
verkunum. Um sjálfan Jón skírara heitir þaðí Lúk. 
1, 80.:. „hann styrktist í anda,“ það er: honum fór 
fram í námi og skilningi. 2. Mós. b. 35, 31. Matth. 
12, 18. Jóh. ð 34. Post. g. b. 6, 3. 5. 11, 24. og 
allteins skil jeg orðið %. anda, fyrir andagipt, 


Í 





XVII. Elías og Jón skírari. 169 


skömmu áður, Lúk. 1, 15. „þegar í frá móður-kviði 
„mun hann uppfyltur verða af h. anda;“ það er: 
strax frá barnæsku mun heilagur andi gefa honum 
yfirgnæfanlegar sálar-gáfur. 

Macnús. En hvað skilst þá undir orðinu 4rapt- 
ur, og hvers vegna á í þessum stað að taka orðið 
andi heldur fyrir andagipt en aðrar merkingar, 
sem sama orð andi hefur í ritningunni, einkum %ug- 
arfar eður JKjartaþel, eins og þjer áður hafið sagt 
okkur, að orðið andi stundum merki? 

Prestur. Satt er það, að orðið andi á stund- 
um þýðir 4ugarfar, svo sem t. a. m. Róm. 8, 15. 
1. Korint. 4, 21. Esek. 11, 19. og optar, en hjer 
vel jeg heldur hina meininguna vegna orðanna, sem 
strax á eptir fylgja, Lúk. 1, 17, og tekin eru 
úr Malakías spádómsbók, á sama stað sem fyr 
greinir. Þessi andi eður andagipt átti nefnilega að 
brúkast til að láta úngá og gamla: verða samhuga í 
að fallast á sannan lærdóm, og þar með undirbúa 
lýðinn til að verða að upplýstum mönnum. Þessi 
andagipt, eður mikla andríki er þar að auki það, 
sem ritníngin einkum og sjerlega, og það því nær 
með sama orðatiltæki, hrósar báðum þessum drott- 
insmönnum fyrir, því um Elías segir Sírak 48, 1. 
„Elías spámaður birtist eins og eldur, og hans orð 
„voru brennandi svo sem blys.“ Og viðlíkt vitni 
bar sjálfur Jesús Jóni skírara Jóh. 3, 45. segjandi: 
„Jóhannes var bæði skínandi og brennandi ljós.“ 
Orðin, anda og krapti, útlegg jeg aptur, eins og sje 
þar Hendíadýs, er jeg áður hef við ykkur nefnt, og 
meina jeg þau þýði öfluga andagipt. Dæmi upp á 
slíka útleggingu má finna 1. Mós. b. 4, 4. 19, 24. 
„Guð ljet rigna eldi og brennisteini,“ það er: log- 
andi brennisteini. Jer. 29, 11. „tilað gefa yður end- 
„ingu og eptirvæntan,“ það er: eins og rjett finnst í 


170 KVI“ EliasogsJói skirári. 


okkar Biflía útlagt, „ending (eða þó enn betur, þau 
„endálok),; sem þjer væntið. eptir.“ Post. g. b. 14, 
13;'2. Pjet. 1, 8: „dýrð og dygð,“ það er: vegsam- 
legt veldi, og miklu fleiri. 

LýÐur.' En voru þá ei þessir spámenn einnig 
líkir í hugarfari, því sem báðir máttu þola, og em- 
bættisstarfa aðferð ? 

" Prgstur. Að nokkru leyti, en ei öllu; báðir 
dvöldu mest á eyðimörkum, eða strjálbygðum stöð- 
um; báðir höfðu þann óvandaðasta klæðnað og að- 
búnað, sem naumast“ nægði til lífsins viðurværis; 
báðir urðu íllt að líða af vondum konum og konúng- 
um; því Elías átti málstað við íllmennið Akab konúng, 
hver samt ekki aldeilis slepti allri blygðun, fyr en 
kvennskassið' Jessabel var búin að stappa í hann 
stálinu, og mana hann til verstu klækja; Jóhannes - 
lifði undir tíkisstjórnun Heródis konúngs, hverjum 
að manndygðunum til ekki fór að lá Akab, en sem 
sanit var nógu lymskur til að dylja hjartaþel sitt, 
Þþángað til! önnur Jessabel, eða sú þaðan af verri, 
hóran Heródías, var búin að siga honum svo leingi 
upp, að hann seldi höfuð og líf heilags manns, fyrir 
að horfa um part úr matmáls-tíma á nettan fótaburð 
únglings stelpu; báðir voru í kenningum sínum ber- 
söglir, og hvor fyrir sig lifði á svo gagnspiltri öld, 

að Elías meinti, að sjálfur hann einn væri í heila 
landinu, sem ei væri brugðinn við afguðadýrkun, og 
guðspjallasögurnar lýsa svo berlega lugarþeli bæði 
höfðíngjanna og alþýðunnar á skírarans tíð, að færst- 
ar aldir munu verri, en sú í þær mundir var. 'Ó- 
dygðirnar, sem í beggja tíð geingu fjöllunum hærra, 
útheimtu þess vegna þau frekyrði, sem annars væru 
á hverjum einum kennanda og á öðrum tíðum last- 
verð. En þá var vont háttalag svo algeingt, að ekki 
hefði neitt áorkazt, ef þeir hefðu. ei verið svo skor- 





KVII. Elias og Jón skírari. 171 


ánorðir. * Þegar flestir: eru opinberlega vondir, og 
allir í heilu landi, nema einn einasti maður, þegja, 
þá tjáir ekki að tala einasta utan að því, að betur 
mætti tilgánga; þá eramettyrði og hæverska of veik, 
þégar hvert íllmennið er orðið. öðru samdauna, og 
stælir hvert annað upp, þá klökkna skálkarnir ekki 
mikið, eða komast við af Natans dæmisögu, sem 
móg var til að vekja upp Davíðs viðkvæmu sam- 
vizku; þá verður lítill árángur af,“ að segja "þei 
með Páli postula: þjer eruð: mín vegsemd, kóróna 
„og fögnuður“ 1 Þess. 2, 20, Filipp. 4, 1. eða með 
"Jóhanni postula að:tiltala þeim eins og blíðum barna- 
kindum; heldur verður sá, sem á slíkan málstað, 
að hegða sjer eptir sinni tíð, og brúka þau meðöl, 
sem bezteiga við hans tilheyrenda kránkdæmi, kaun 
og ásigkomulag. Þar nú Elías átti að stríða við op- 
inbera afgaðadýrkun, og Jón skírari við hræsni og 
þrjózku þeirra, sem eingu meir heiðruðu þann guð, 
sem þeir þóktust þekkja, en þó þeir hefðu tilbeðið 
Baal, þá er náttúrlegt, að nokkuð líkt hafi verið í 
beggja aðferð; samt sýnist mjer, að Jóhannis kenn- 
íngar hafi ekki svo stórkostlegar verið, sem Elíasar, 
og að skírarinn hafi mannúólegar breytt, en hinn 
Þesbiski, því Jóhannes lifði bæði undir þeim fyrri 
og síðari siðum, hafði þess vegna nokkurn keim af 
báðum. A 

Macnús. Yðar meiníng mum þó ekki vera, að 
Elías hafi orðið of frekur í vandlætingunni, því það 
getur ekki verið, þar eð hann var guðsmaður, guð 
gjörði fyrir hann svo mörg og stór kraptaverk, og 
tók hann seinast til himna. 

Prestur. Meira ér um allt þetta að tala, en 
þið getið skilið, eða skýrlega verði greint á einu 
stundarkorni. - Guðsmaður er hver sá, sem guðs 
erindi rekur, og getur sá samt í einn og annan máta 


172 XVII. Elías og Jón skírari. 


ófullkominn verið.  Kraptaverk hafa af þeim gjörð 
verið, sem ekki hafa verið alls kostar góðir, Matth. 
7, 22. og 12, 27; líka kallar frelsarinn meira gleði- 
efni að hafa óflekkaða samvizku, en að hafa gjört 
kraptaverk, Lúk. 10, 20; svo mundu og fáir í eilífa 
sælu komast, ef þar frá ættu allir þeir að útilokast, 
sem eitthvað hefur á orðið. Þínar röksemdir, sem 
þú til færðir, Magnús minn! sannfæra mig þá ekki 
um, að Elíasi hafi ekkert getað yfirsjezt. Guð líður 
og fyrirgefur það margt, sem hann leyfir ekki, hann 
brúkar mannanna ófullkomin verk, sem meðal í 
hendi sinni, að koma til leiðar því, sem fullkomnara 
er, og auðsýnir gæzku og speki sína í því, að láta 
jafnvel yfirsjónir þeirra draga gott eptir sig. Þó jeg 
nú segi þetta bæði um Elías og fleiri, þá er samt 
lángt frá mjer að ásaka það mikla guðs verkfæri. 
- Að hann í einu drap 450 (eða 850) Baals presta, 
og fyrirfór tvisvar 50 stríðsmönnum, getur með á- 
lítlegum rökum afsakazt, að minnsta kosti áttu ept- 
ir Mósis lögmáli þeir spámenn vægðarlaust að lf- 
látast, sem rjeðu til skurðgoða-dýrkunar, 5 Mós. b. 
13, 5; 18, 20., eptir hverju lögmáli Baals prestar 
voru rjettdræpir, en samt sýnist eins og guðsmað- 
urinn hafi helzt til bráður orðið, því ekki þókti Jesú 
Kristi hans dæmi vert eptir að breyta, heldur heimt- 
aði hann af sínum lærisveinum, að hafa annan anda, 
það er: annað hugarfar, en Elías hafði auðsýnt, Lúk. 
9, 55. og þar til er ekki ólíkt því, að sjálfur guð 
hafi viljað hneigja huga Elíasar til meiri vorkunsemi 
og blíðlyndis með þeirri vitrun, sem guð gaf honum, 
rjett eptir að Elías hafði slátrað Baals - prestunum, 
því guð var hvorki í storminum, nje jarðskjálftanum, 
nje eldinum; heldur í hægum og þægilegum vind- 
blæ, 1. Kóng. b. 19, 9— 14. Fleiri ófullkomlegleika 
hans þarf ei að telja, svo sem, hversu huglaus hann 








XVII. Elías og Jón skírari. 173 


varð tvisvar, bæði þá hann hugsaði, einginn dýrkaði 
sannan guð nema hann, þar hann þó skömmu áður 
var kominn að raun um, að Obadías hafði skotið 
skjóls- húsi yfir 100 guðs spámenn, 1. Kóng. b. 18, 
14— 18. 18, 10. og annað sinn, þegar hann var leið- 
ur af að lifa, og svo gott sem taldi eptir guði það, 
sem hann hefði vandlætt hans vegna,. kap. 19, 4. 
svo postulinn Jakob með rjetti sagði, að „Elías var 
„maður eins og vjer“, Jak. 5, 17., hvað jeg ei segi 
til þess, að draga neitt af þeim heiðri, sem Elías á 
skilinn, heldur einasta færi það dæmi til, að það er 
ei allt fullkomið og eptirbreytingar vert, sem í ritn- 
íngunni finnst uppteiknað, jafnvel um þá mestu og 
beztu menn. Jón skírari var ypparlegri en allir, 
sem fyrir hann höfðu fæðzt, þó segir Jesús Kristur, 
að sá af sínum lærisveinum, sem minnst vissi um 
sig, Messíam, væri fróðari en hann, Matth. 11, 11. 
Með þessu vil jeg þá hafa kent ykkur, börnin 
góð! að ekkert dæmi nema einasta okkar endur- 
lausnara er svo fullkomið, að ekki þurfi varkárni og 
athugasemi við að hafa (þó er líka um það athug- 
andi, hvert hann hafi verkið gjört, sem maður, eður 
sem guð og meðalgángari). „En ef svo ér um þessa 
miklu guðsmenn, hvað þá um aðra miklu breyskari, 
þar únglíngum er annars tamt án eptirþánka að taka 
sjer snið af því, sem þeir sjá mikilsvirða menn 
gjöra? Vjer höfum í guðsorði skýrar réglur, eptir 
hverjum oss ber að breyta, eptir þeim eigum vjer 
að hegða oss, en ekki því, hvað aðrir hafast að, 
nema það sje guðs skipunum samkvæmt. Sá eini, 
sem var án syndar; má vera oss fyrir reglu, „veri 
hver einn eins skapi farinn og Jesús Kristur var, 
„því hann hefir gefið oss það dæmi, hverju oss ber 
„að fylgja,“ Filipp. 2, 2; 1. Pjet. 2, 21. Við skul-. 


174 XVII... lónin er guði þóknanleg. 


um þá. enda, samtal. þetta (með. seinasta „ versi úr 
sálminum: Frelsarans er framferði). sýngjandi: ,.. 
Gjör þú: oss, þýði. herra, eic, 


XVÍIL- ÆKKERT LÍFERNI ER GUÐI ÞÆGT, 
NEMA ÞAÐ SJE MÖNNUNUM NYTSAMLEGT. 


Þegar Eysteinn konúngur Magnússon sat að 
ríkjum í Noregi, v var lendur maður að nafni Hjálm- 
ar á Mæri, hann var "rjettsýnn maður“ og góðgjarn, 

verndaði lítilmagnann, hegndi þeim ásælnu, virti hina 
lærðu, en ljet þá fálaun, sem kostgæfnir og ástund- 
unarsamir voru, hann hafði allra hrós, þó þóktust 
menn varir við verða, að svo sem hann gjörði öllam 
öðrum gott, mundi honum samt.eitthvað þúngt fyrir 
brjósti búa. Hann varð hugsjúkur, sóktist eptir að 
fara einförum; væri hann á gángi, þá gekk hann 
seint, starði ofan á jörðina, og honum fjell það þúngt, 
sem hann átti í embættinu að gjöra. Loksins ein- 
setti hann sjer að sleppa sínu ljeni, fór til Eysteins 
konúngs, beiddi hann að gefa sjer lausn frá embætt- 
inu, og færði rök þar til, „að hversu lángt, sem lifið 
„væri, nægðist það þó ekki til að búa sig undir 
„dauðann, en allt hvað maður gjörði annað, væri 
„hjegómlegt og eins lítið í varið og kóngulóar-vef, 
„sem troðinn er undir fótum á þjóð-vegi, en öll 
„heimsins gæði svo svipul eins og snæljós, „sem í 
„sama vetfángi leiptrar og hverfur burt. Leyf mjer 
„þess vegna“ (sagði Hjálmar við Eystein konúng), 
„að jeg megi búa mig undir eilífðina, þurfa ekkert 
„að gjöra, nema gefa mig allan við andlegum hugs- 
„unúm, iðka guðrækni ER andakt í einsetu, gleyma 
„heiminum og láta aðra gleyma mjer, þángað til ei- 
„lífðin lýkur upp augum mínum, og jeg á að birtast 
ii dómstóli hins allra hæsta.“ 





KVIIL. Iðnin „er guði. þóknanleg: 175 


„Eysteinn konúngur þagði litla stund,'.en sagði 
síðan =; „Hjálmar! þú hefur bæði:gjört mig skelkað- 
„an. og Óvissan hvaðjeg skuli af ráða... Mjer ereins 
„og. þéim manni, sem er kominn fram á heingi- flug, 
„og: þósveit jeg ekki, hvort :háskinn er raunar svo, 
„ellegar ekki.. Jeg er:maður einsog þú, líf mitt er 
„ekki nema augnablik, eins og. ekkert að reikna 
„móti eilífðinni, og þyrfti þess. vegna! allan minn 
„tíma til að búa mig undir dauðann, en hver ætti þá 
„að segja lög, og stjórna Noregsríki? Eiga þeir 
„kannske að gjöra það, sem aldrei hugsa um guð 
„nje dauðann, og. einga Samvizku hafa ? eru. þeir þá 
„allir í fordæmingar standi, sem stunda vinnu sína 
„og stjett? ekki er mögulegt að allir geti verið múk- 
„ars þess vegna er ekki allra:.skylda að vera það. 
„Farðu nú í það hús, sem þú ert.til gistingar í hjer 
„i bænum, jeg skal. hugsa:betur eptir. því, sem. þú 
„hefur. um beðið, og segja þjen. seinna, til hversjeg 
„Vil ráða þjer.“ æg) 

Hjálmar fór burt, og Ti ar, hann í þrjá daga 
fjekk.eingin boð; kom hann annað sinn á konúngs 
fund, var þá hýr í yfirbragði, tók upp brjef hjá,sjer, 
og: fjekk konúnginum segjandi;. „síðan. jeg seinast 
„talaði. við yður, herral hef jeg feingið.„brjef „frá 
sBjartmari lækni, sem kennir mjer, hvernig jeg á 
„að nota mjer lifið, nú get jeg með gleði. litið: til 
„baka á umliðna æfi mína, og með góðri von áfram 
„til ókominna tíða... Nú er jeg reiðubúinn..að vera 
„framvegis í þeirri stjett, sem jeg: híngað til: hef 
„Staðið í, ef þar „er. yðar vilji til.“ - Konúngurinn 

varð hissa og forvitinn, um hvað í brjefinu. stæði, 
fjekk það hirð = presti sínum að lesa... Það. hljóðaði 
þannig: 

„Bjartmar sendir Hjálmar bónda kveðju ja 
#0g sína. „Sárt sveið. mjer, þegar-jeg heyrði. þú 


176 XVIII. Iðnin er guði þóknanleg. 


„ætlaðir ekki leingur að hafa sýslu konúngs á Mæri; 
„eiga þá svo margir menn að fara á mis rjettdæmis 
„þíns og verndar; jeg skal segja þjer frá því, sem 
„við mig framkom í úngdæmi mínu, vera má þú get- 
„ir dregið þjer. nokkurn lærdóm af því. Jeg nam 
„læknis- fræði hjá Erlíngi lækni, sem mestur var í 
„þeirri iðn hjer á norðurlöndum, og þókti jeg vera 
„með þeim beztu, úr því hann leið. Sá jeg sárindi 
„þau, eymd og dauða, daglega fyrir augum mjer, 
„sem ollu því, að jeg skalf og titraði, þegar jeg 
„hugsaði um mína endalykt, mjer var hvert sinn, 
„eins og sæi jeg opna gröfina fyrir fótum mjer. Jeg 
„tók þess vegna fyrir mig, að hugsa um ekkert 
„nema eilífðina, að fyrirlíta alla jarðneska hluti, jeg 
„hugsaði ekkert væri syndlaust, nema í þögn að í- 
„huga andlega hluti, að þeir, sem girntust auðæfi, 
„væru þeirra ekki verðugir, en hinir, sem einkis 
„virtu þenna jarðarleir, væru hæfir að eiga þau. 
„Þess vegna gróf jeg allt mitt silfur í mold, fór 
„burt frá öllum mönnum í eyðistað, og var þar í 
„helli, hvar jeg drakk vatn, en lifði af rótum og 
„berjum, sem jeg gróf og tíndi til að viðhalda lífinu 
„með. Til að leggja þess þýngra á mig, vakti jeg 
„opt heilum nóttunum saman, og sat fyrir utan hellis- 
„dyr. mínar, snúandi andlitinu til austurs, svo jeg 
„feingi upplýsing af hæðum. Einn morgun eptir að 
„jeg hafði vakað alla nóttina, rjett í því sólin ætlaði 
„að koma upp, fjell á mig svefn-höfgi, sem jeg gat 
„ekki á móti staðið. Mjer sýndist eins og jeg væri 
„við hellisdyr mínar, sólin væri að renna upp, en 
„þá kom eitthvað svart og dimt, sem huldi hana fyr- 
„ir augum mjer. Jeg sá, það færðist nær og nær, 
„en óx Í augum mjer, því meir sem það nálgaðist, 
„og loksins sá jeg það var örn, er settist skamt frá 
„tóu þeirri, er tveir fætur voru brotnir á.  Örnin 


XVIII. „lónin er guði þóknanleg. 177 


„skildi þar“ eptir hálft lamb, sem hún hafði  kómið - 
" „með í klónum; síðan flaug hún burtu. Eptir að jeg 
„Vaknaði, hugsaði jeg. út í draum minn, og talaði 
„þannig við sjálfan mig: rjett gjörði jeg að skilja 
„mig við skarkala, athafnir og hjegóma heimsins, 
„þó hefjeg ekki gjört: meir en helíning skyldu minn- 
„ar. Meðan jeg er dag hvern að tína saman það, 
„sem jeg á að lifa af, er sálin. hvorki í fullkominni 
„rósemi, nje traustið til.guðs forsjónar. algjörlegt. 
„Þessi vitran kennir. mjer, að sá guð, sem sendi 
„örninn til að seðja refinn, getur líka sent mjer:mína 
„fæðu, þegar jeg gjöri ekkert annað en þjóna hon- 
„um rækilega. „Jeg var svo fulltrúa um þetta, að 
„guð mundi hjálpa mjer, að jeg hætti að leita 
„fæðu minnar, og beið með óþolinmæði, að hún 
„mundi til min koma; samt bar jeg mig að kefja, 
„þessa óþolinmæði, og,standa stöðugur í mínum á- 
„setníngi, en mjer fór að sortna fyrir augum "af 
„húngri, knjen að skjálfa, og jeg gat naumast dreg- 
„ið mig af óstyrk. Þá birtist mjer í svefni maður 
„bjartleitur, hýr á yfirbragð, en þó alvarlegur nokkuð 
„svo,“ eins og honum líkaði ekki * fyrirtæki mitt.“ 
„Þar liggur þú, Bjartmar, sagði hann, og ætlar að 
„Vera vitrari, en þjer hefur verið kent. Heimska þín 
„hefur snúið þeim lærdómi til verri vegar, sem þjer 
'„var gefinn til að skynja af hið rjetta. Ertu fótlama 
„eins og réfurinn? Hefur þú ekki miklu fremur arn- 
„arins krapta? Stattu upp, breyttu eptir erninum, 
„bjargaðu lífi og heilsu þeirra, sem eru sárir og 
„sjúkir. - Dygðin. er ekki innifalin í hvíld, heldur í 
„athöfnum; ef þú sýnir elskuna til guðs með því að, 
„gjöra mönnunum gott, þá verður þín dygð himnesk, 
„og þú færð á jörðunni forsmekk þeirrar gleði, er 
„þú seinna munt hreppa fullkomna í eilífðinni.“ „Ept- 
„ir þessa vitran fór jeg, aptur til kaupstaðarins, og 
12 ; 


178 XIX. Sagan af 


„gróf upp peninga mína, varð örlátur, gat opt lækn- 
„að sálarinnar sjúkdóma, í því jeg var að græða lík- 
„amlegu meinin, og kappkosta að láta þá vitrun, 
„sem jeg fjekk, verða mjer ei tilónýtis. Nýttu þjer 
„hana líka, Hjálmar bóndi, og vertu viss um það, 
„að hvað -sem maður veit og kann, en hann þjenar 
„eigi öðrum með, er einkis vert; einsetu - lífernið er 
„til einkis gott, nema leiðir frá einni villu til ann- 
„arar; þess meira sem þjer er lánað, þess meira áttu 
„öðrum í tje að láta; láttu sem flesta fá not dygða 
„þinna, þá elskar guð þig. Vertu sæll.“ 

Þegar konúngurinn hafði heyrt þetta brjef, fjell 
honum það vel í geð; hann leysti Hjálmar burt 
með góðum gjöfum, og ljet hann fara aptur í 
sýslu sína. Sýnir eptirdæmi þetta, að einkis manns 
líferni er guði þægt, nema það sje mönnunum nyt- 
samlegt. á 


XVIII. SAGAN ÁF HERRA JÓHANNI SÓL- 
SKJÖLD. 


 Lukkan er tíðum brigðlynd, og hefur á stundum 
upp úr duptinu til æðstu metorða og valda, þá sem 
hún áður hefur ekki virt þess að líta til. Að vísu 
eru sumir svo íllkvittnir, að bera upp í sjer“, slíkir 
“ hafi sjaldan nógu sterk bein til að þola góða daga, 
og þeim sje virðingin svo ný og óvenjulega há, að 
þá sundli af henni; en. þeir, sem þetta mæla, gæta 
ei að því, að lukka og metorð eru líitilsverð, nema 
þau sjeu brúkuð, og sá hefði mátt eins vel liggja í 
skarninu, sem ekki kynni að nýta sjer upphefð sína, 
til að láta þá undirgefnu finna,.að nú sje sá kominn 
í höfðingja tölu, sem áður lá undir hvers manns fót- 
um. etta hafði leingi setið ríktí huga allra sveita 
kvikindisins, hans Jóns Veigusonar; móðir hans 
hjet Solveig, sem hvergi toldi, og einginn vildi halda 





herra Jóhanni sólskjöld. 17Ð 


viku leingur; átti hún þenna Jón á flakki sínu, og 
gat ei feðrað hann, hvar fyrir hann var dæmdur á 
alla sýsluna, og alment kallaður Jón Veiguson; hafði 
þessi allan sinn aldur á vergángi alizt, verið hort- 
ugur, skrafinn og óþekkur, hvar fyrir honum varð 
víða ílla til greiða, fjekk sjaldan inn í bæar-húsum 
að vera, og í öllum aðbúnaði átti því lakara viður- 
væri til fæðis og fatnaðar en aðrir fátæklingar, sem 
hann hafði komið sjer ílla hjá öllum.  Rjett í einu 
snjeri lukkan sjer, og þessi vesalíngs ræfill varð í 
augabragði sá lánsamasti maður undir sólunni. 
"Nú var.Jón Veiguson orðinn æðstu landsins höfð 
íngja jafningi, hann átti mörg hundruð hundraða, 
hvert allt góz var beztu höfuðból og stórjarðir í 
næstu sýslum, heilar tunnur af stórum peningum og 
margar vættar- kistur fullar af gulli og gersemum; 
hann bjó ístærra og betra múrhúsi, en hann sjálfur 
hafði nokkurn tíma áður sjeð, voru herbergin í því 
öll ljómandi af gulli og fögrum málverkum, svo ó- 
vanir feingu augna-deprur, þegar þeir komu þarinn 
að kasta sjer fyrir fætur hans; þrír danskir matsvein- 
ar höfðu fult í fángi að búa til alla hversdags - rjetti 
honum til borðhalds, en af rauðu skarlati með alla= 
vega litu flöjeli var lakasti klæðnaðurinn hans. Hvort 
sem hann gekk inn eða út, var sveina mergðin ó- 
teljandi, sem allir keptast hver við annan, að vera 
fyrstir til að útrjetta, hvað helzt er hann benti til. 
Aðrir höfðingjar fóru lángar leiðir, til að finna 
hann, og með auðmýkt að koma sjer í mjúkinn hjá 
honum, og hver sá sem í sýslunni Var stökufær, 
orti um hann lof-sálma, og hóf hann upp úr ský- 
unum, þeir kölluðu hann landsins prýði, og allrar 
sýslunnar máttar-stólpa; það eina, sem honum mis- 
líkaði í þessu, var, að þeir nefndu hann enn þá herra 
Jón Solveigarson, þókti honum það of mikil end- 


12“ 


180 XVIII. Sagan af 


urminníng sinnar fyrri fátæktar, hvar fyrir hann 
gaf sjer það nafn, Jóhann sólskjöld, og skipaði öll- 
um að: kalla sig það. Nábúa átti herra Sólskjöld, 
þann er Þorleifur hjet, æru og sóma mann, sem 
með ástundun, atorku og skynsamlegri sparsemi var 
orðinn mektar -maður í sveitinni. Áður í fyrndinni, 
meðan herra Sólskjöld hjet Jón Veiguson, hafði 


hann haft öfund á þessum manni. Þorleifur, sem 


var hreppstjóri, hafði líka einhvern tíma verið nógu 
tannhvass um ónytjúngs hússgánga, og jafnvel lát- 
ið sjer um munn fara, áð slíkir væru rjettur tukthúss- 
matur. Þetta hafði sezt í Jón Veiguson, og herra 
Jóhann sólskjöld var ekki heldur búinn að gleyma 
því, þókti honum þess vegna Þorleifur maklegastur 
til að. bera niður á, til að kenna óvildar - mönnum 
sínum, hvers þeir. vænta mættu, sem þyrðu bjóða 
sjer, að styggja slíkan mann. Vitni voru til feing- 
in, sem báru, að Þorleifur hefði talað íla um kon- 
únginn, myrt mann, og væri ránglega kominn að öllu 
"því, sem hann ætti. Þorleifi var því kastað í smán- 
arlega fángelsis gryfju, og hann dæmdur til dauða; 
hans sorgbitna kona óg saklausu börn köstuðu sjer 
grátandi. fyrir fætur hins volduga Sólskjölds og 
beiddu um náð, en það var tileinkis. Þorleifur misti 
höfuðið undir böðuls-öxinni, allt hans hyski var 


rekið blánakið útúr sýslunni á vonar-völ, en gózið ' 


dæmt upptækt, og fallið hálft undir konúng, en hálft 
„undir herra Jóhann sólskjöld. Eitt vantaði hann en 
til fullkominnar lukku sinnar: hann hugfesti sjer nú 
að gipta sig. „ Margir stórhöfðingjar. gjörðu sjer 
ómak. fyrir, að koma honum inn í ætt sína; en herra 
Hinrik einsamall varð svo. lukkudrjúgur, að Sól- 
skjöld leit ástar-augum til dóttur hans, Hugborgar, 
hún var þess líka verðug. Hinrik sjálfur var stór- 
ættaður, ríkur, mikils- metinn og frænd- margur af 


Ga s 








herra Jóhann sólskjöld. 181 


göfugu fólki, en Hugborg dáfríð, skörp, velvaxin, 
og skáldin í sýslunni höfðu opt og tíðum í kvæðum 
sínum svarið, að lóðun og Freyja hati margsinnis öf- 
undað hana at fríðleika hennar.  Ráðahagurinn var á 
báðar síður með jafnri gleði samþyktur, veizlan hald- 
in með mestu viðhöfn og öllu stórmenni til boðið. 
Sá voldugi herra Jóhann sólskjöld, sem ekki hafði 
mínkað af mægðum þessum, var leiddur til brúðar- 
rúmsins, og ætlaði áð kyssa unnustu sína; „æt! sagði 
„hann, í því hann ætlaði að umfaðma hana: æ! 
„hversu ánægður — “ 

í Hjer rak Jón Veiguson höndina á sjer í fjós- 
stoðina, og hrökk upp úr svefninum; öll hans lukka 
hafði ekki verið nema draumur; hann lá enn í kar- 
bættu og rifnu úlpunni sinni, Ssársoltinn, í sama 
moðbás, og hann hafði snarað sjer niður í kvöldinu 
fyrir; herra Jóhann sólskjöld var horfinn, Hugborg 
ógipt, þegar seinast tilspurðist, og sá SR Þorleifur 
lifir enn. 


XX. GÁTUR. S 
56). Mús. 57). Ekkert. 58). Sykur-toppur. 59). fló. 
60). Nef-tóbak. 

61). Við erum fimm alls, og höfum sinn hvort em- 
bætti hjá þjer, í hverju við þjónum þjer seint 
og snemma, opt gjörum við þjer mikla pínu og 
ángur, en þó hefur þú litla gleði án okkar. 

62). Í gær mun jeg verða, á morgun var jeg. 

63). Með snúinhaus mínum gjöri jeg kytru handa 
honum bróður hvassnef; því, gjöri jeg það 
ekki, þá þreyngir hann sjer svo gapalega inn, 
að hann spreingir í sundur veggina undir húsinu. 

64). Einn stór vegur leyfir öllum inn að gánga, en 
þó margar sjeu dyrnar, þá getur samt: einginn 


182 XXI.  Guðhræðslan er affaragóð. 


út aptur. komizt, því vegurinn er þá lokaður, 
en allar dyrnar oflitlar. 

65). Mjer er skipt í fjóra parta, og skipti sjálf 
mörgum hlutum, er kosta ærna peninga. Sum- 
staðar er jeg lítil, sumstaðar stór. En hvort 
jeg er stór eða lítil, get jeg þó orðið minni, 
en jeg á að vera. 


XXI. GUÐHRÆÐSLAN ER AFFARAGÓÐ. 


Kaupmaður nokkur fór til Indíalands með konu 
sinni, Vann sjer þar innmikla peninga, og fór, aðnokkr- 
um árum liðnum, skipaleið aptur til Frakklands, 
hvar hann áður átti heima. Með honum voru kora 
hans og tvö börn, piltur og stúlka. Pilturinn var 
fjögra ára,. að nafni Jóhann, en stúlkan þrjevetur, 
og hjet María. Á miðri leið rötuðu þau í storma 
mikla, sagði stýrimaðurinn þá, að mikill háski væri 
fyrir hendi, því skipið ræki að eyjum, hvar það 
mundi brotna. Þegar kaupmaðurinn heyrði það, tók 
hann stóra borðfjöl, batt konuna sína og börnin 
ramlega þar á, en í því hann ætlaði að binda sjálf- 
an sig, steytti skipið á skeri, svo það klofnaði að 
endilaungu, en allir, sem á því voru, duttu í sjóinn. 
Borðið með konunni og báðum börnunum flaut ofan 
á, og rak til einnar af eyunum; þar leysti konan 
böndin og fór upp á eyuna með. báðum börnum sín- 
um. Það fyrsta, sem henni varð fyrir, þegar hún 
"var komin upp úr flæðarmálinu, var, að hún kastaði 
sjer á knje, og þakkaði guði fyrir þetta frelsi; samt 
var hún mjög sorgbitin, af að hafa mist mann sinn, 
og líka var hún hrædd um, að bæði hún og börnin 
mundu deya af húngri á þessari ey, ellegar, að ólm 
dýr mundu rífa þau í hel; nokkra stund gekk hún 
harmþrúngin af þessu; en Þegar hún sá fjölda af 
eikum, sem voru fullar með ávexti, tók hún staur, 


XKI.  Guðhræðslan er affaragóð. 183 


og krakaði þá ofan, át af þeim sjálf, og gaf þá síð- 
an börnum sínum með sjer. Eptir það fór hún leingra 
áfram að vita, hvort hún fyndi ekki neinn kofa eð- 
ur mannaverk, en hún komst að raur um, að þetta 
var eyði-ey. Á vegi fyrir sjer fann hún stóra eik, 
sem var hol innan, og í henni ásetti hún sjer að 
hafa næturvist í það skiptið. Hún var þar um nótt- 
ina með börnum sínum. Daginn eptir fór hún enn 
leingra fram á eyuna, svo lángt sem þau gátu 
geingið; fann hún þar á vegi fyrir sjer fugla-hreið- 
ur og tók undan þeim eggin; en þegar hún varð 
hvergi vör við menn nje skaðleg dýr, einsetti hún 
sjer að fela sig guðs vilja, og ala upp börnin sín, 
sem bezt hún gæti. Í vasa sínum hafði hún nýa 
testamentið og bænabók, þær bækur brúkaði húnttil 
að kenna þeim að lesa á, og að þekkja góðan guð. 
Stundum sagði pilturinn við hana: Móðir mín, hvar 
er hann faðir minn? Því ljet hann okkur fara burt 
úr húsinu okkar á eyuna þá arna? Ætli hann komi 
ekki að finna okkur? Móðirin svaraði grátandi: 
Börnin mín, hann faðir ykkar er farinn til himna- 
ríkis, en þið eigið. annan föður, sem er góður guð; 
' hann er hjerna, þó þið sjáið hann ekki; hann er sá, 
sem sendir ykkur ávextina og eggin, og hani mun 
ala önn fyrir okkur, svo leingi sem við elskum 
hann af öllu hjarta og“ hlýðum honum. 

Þegar börnin voru búin að læra að lesa, lásu 
þau aptur og aptur með ánægju, það sem var í bók- 
unum þeirra, og töluðu um það með deégi>laungum; 
þau voru líka góð börn og hlýðin móður sinni. 

Að tveggja ára fresti lagðist móðir þeirra í sótt, 
en þegar hún sá, hún mundi ekki eiga lángt eptir, 
varð hún mjög sorgbitin vegna barna sinna, en 
huggaði sig samt við það, að góður guð mundi ala 
önn fyrir þeim. Hún lá í holu eikinni, kallaði börn- 


184 XKI. Guðhræðslan er affaragóð. 


in til sín, og sagði við þau: Jeg mun nú innan 
skamms.deya, mín kæru börn, svo þið verðið þá 
móðurlaus, en munið samt ætið til þess, að þið aldrei 
eruð einsömul, því góður guð sjer allt, hvað þið 
gjörið. Látið þið aldrei hjá líða, að biðja hann kvöld 
og morgna. Jóhann minn góður, hafðu ætið um- 
hyggju fyrir henni systur þinni, Maríu, vertu ekki 
hastur við hana, og berðu hana aldrei; þú ert stærri 
og sterkari én hún, þú átt að leita upp eggin og á- 
vextina handa henni. — Hún ætlaði að segja eitthvað 
við hana Maríu,-en hafði ekki tíma til þess, því hún 
dó. Þessi vesalíngs börn skyldu ekki, hvað móðir 
þeirra meinti, því þau höfðu ekki sjeð, hvað það var 
að deya, svo þegar hún var dauð, hugsuðu þau, að 
hún svæfi, og þorðu ekki að hafa hátt um sig, svo 
hún vaknaði ekki. Jóhann tór að sækja ávexti, þau 
systkinin borðuðu um kvöldið, og sváfu hjá móður 
sinni um nóttina. - Morguninn eptir furðuðu þaú sig 
yfir, að móðir þeirra svæti svo leingi, tóku í hand- 
legginn á henni til að vekja hana, en þegar þau 
sáu, að hún svaraði þeim ekki, hjeldu þau henni 
þækti eitthvað miður, fóra að gráta, beiddu hana 
fyrirgefningar, og lofuðu að vera góð börn, en hvað 
sem þau gjörðu til, má nærri geta, að móðirin gat 
ekki svarað þeim, þar eð hún var dauð. Þau voru 
„ þar nokkra daga, þángað til líkaminn var farinn að 
rotna. Einn morguninn hljóðaði María upp yfir sig, 
og sagði: æ, bróðir minn, skoðaðu maðkana, sem 
eru að eta hana móður okkar góða; við skulum taka 
þá burt, komdu að hjálpa mjer til! Jóhann kom að, 
en ólyktin var þá svo mikil af líkamanum, að þau 
gátu ei haldizt þar við, og urðu að leita sjer upp 
aðra eik til að liggja í. 

Þessi börn hlýddu í öllu móður sinnar ráðum, 
og ljetu aldrei-hjálíða að biðja guð. Þau lásu 'svo 


A 
s , 


XKI. Guðhræðslan er affaragóð. „185 


opt bækur sínar, að þau kunnu þær utanbókar. Þeg- 
ar þau voru búin að lesa, geingu þau út til skemt- 
unar, ellegar sátu saman í grasinu. - Einu sinni sagði 
Jóhann við systur sína: jeg man til þess, þegar jeg 
var dálítill, þá var jeg þar, sem voru stór hús, og 
fjöldi af mönnum, jeg átti fóstru, og þú líka, og 
faðir minn hjelt mörg hjú, við vorum þá í fallegum 
fötum. Allt í einu ljet hann faðir minn okkurí hús, 
sem hljóp á vatninu, og nokkru þar eptir batt hann 
okkur á fjöl, fór sjálfur ofan í sjóinn, en hefur ekki 
síðan komið þaðan aptur. Það er undarlegt, svaraði 
María, en þar það hefur skeð, þá hefur guð viljað 
hafa það svo, því þú veizt, bróðir minn, að hann er 
almáttugur, og allt skeður þeim til bezta, sem elska 
hann. Jóhann og María voru ellefu ár á þessari ey. 
Einu sinni þegar Þau sátu í fjörunni, sáu að hvar 
bátur kom með mörgum svörtum mönnum. Í fyrst- 
unni varð María hrædd, og ætlaði að hlaupa burt, 
en Jóhann sagði við.hana: við skulum vera kyr, 
systir mín, veiztu ekki, að hann faðir okkar, góður 
guð, er hjerna,-og hann mun vernda okkur, svo 
mennirnir þeir arna -gjöri okkur ekki neittílt. Þeg- 
ar svörtu mennirnir voru komnir á land, undruðust 
þeir yfir að finna þar únglínga öðruvísi lita en sjálfa 
sig. Þeir flyktust kríngum þau, og töluðu til þeirra, 
en hvórugt systkinanna skildi þeirra túngumál. Jó- 
hann leiddi þá að beinum móður sinnar, og sagði 
Þeim, hvernig hún hefði dáið altí einu, en þeir 
skildu ekkert af því; loksins sýndu þeir únglíingum 
þessum bátinn, og bentu þeim að fara upp í hann. 
Jeg þori það ekki, sagði María, jeg er svo hrædd 
við þessa menn. Jóhann sagði henni: vertu óhrædd, 
systir mín, hann faðir minn hafði þjenara, sem voru 
- eins litir og þessir menn; kannske hann sje núna, 
kominn heim aptur, og hafi sent eptir okkur. 


186 XXI. Guðhræðslan er affaragóð. 


Þau fóru upp í bátinn, en mennirnir rjeru heim 
til sín, að ey, þar skamt frá. Allir eyarbúarnir tóku 
vel á móti þeim, og konúngur þeirra starði mikið á 
hana Maríu, og lagði höndina “opt á brjóstið, til að 
gefa henni þar með til kynna, að hann elskaði hana. 
María og Jóhann lærðu fljótt þessarar eyar túngu- 
mál, og urðu áskynja um, að eyarbúarnir, og þeir, 
sem voru í næstu eyu, áttu í stríði saman, en hvorir 
fyrir sig ætu þá upp, sem þeir tæki til fánga, að 
þeir tilbæðu stóran, ljótan apakött, sem hefði marga 
menn sjer til þjónustu; voru þau því mjög sorgbitin, 
af að vera komin til svo vondra manna. 

Nú vildi konúngurinn endilega eiga hana*Maríu, 
en hún sagði bróður sínum, að hún vildi heldur deya 
en vera kona hans. Það er af því, hann er svo ó- 
fríður, að þú vilt ekki eiga hann, sagði Jóhann. 
Nei, bróðir minn, svaraði hún, það er af því, hann 
er svo vondur. Sjer þú ekki, að hann þekkir ekki 
hann föður okkar, góðan guð, og í staðinn fyrir að 
biðja hann, kastar hann sjer á knje fyrir óhræsis 
apaketti, og líka þar sem bókin okkar skipar, að 
fyrirgefa óvinum sínum, og gjöra þeim gott, þá 
drepur þessi vondi maður fángana sína, og jetur þá. 

, Mjer kemur eitt í hug, sagði Jóhann, ef við 
dræpum ólukku apaköttinn, þá sæu þeir, að hann er 
ekki sannur guð. Við getum gjört annað betra, 
sagði María, bókin okkar segir, að guð bænheyri 
þá, sem biðja hann af góðu hjarta, við skulum leggj- 
ast á knje, og biðja guð sjálfan að drepa apakött- 
inn, þá verður okkur ekki kent um, og við verðum 
þá ekki drepin í staðinn. Jóhann fjellst á þetta; 
þau köstuðu sjer bæði á knje, og sögðu hátt: drott- 
inn, þú getur alt, hvað þú vilt, sýndu þína gæzku 
í því að drepa apaköttinn, svo vesalingarnir þessir 
fái að vita, að þú einn átt að tilbiðjast, en ekki hann. 





„ 


XXI. Guðhræðslan er affaragóð. 187 


Þau láu enn á knjám, þegar þau heyrðu mikið ýlf- 
ur, og þegar þau fóru að spyrjast eptir, hver orsökin 
til þess væri, var þeim sagt, að stóri apakötturinn 
hefði stokkið ofan úr eik, og brotið í sjer lærlegg- 
inn. Þeir svörtu menn, sem þjónuðu apakettinum, 
og prestar hans, sögðu konúnginum, að María og 
bróðir hennar væru orsök í þessu ólukku tilfelli, og 
landið gæti ei orðið lukkulegt, fyrr en þessir hvítu 
menn væru búnir að tilbiðja þess guð. „Strax var 
úrskurðað, að offur skyldi færast apakettinum, sem var 
ný-útvalinn til að vera goð, að hvítu systkinin skyldu 
vera þar við, og Máría ekta konúng þeirra, en ef 
þau vildu ekki gjöra þetta, þá skyldi brenna þau 
bæði lifandi, og bækurnar þeirra með, sem þau hefðu 
brúkað til galdra sinna. Þegar María heyrði þenna 
dóm, og að prestarnir báru upp á hana, að hún hefði 
drepið apaköttinn, svaraði hún þeim: hafi jeg látið 
apaköttinn ykkar deya, þá mætti jeg vera máttugri 
en hann, og væri heimska að tilbiðja það, sem ekki 
er æðra en jeg. Sá verður að lúta, sem lægri hef- 
ur dyrnar, því ætti apakötturinn miklu heldur að til- 
biðja mig, en jeg hann; samt vil jeg ekki ganta 
ykkur, því ekki hef jeg drepið hann, en minn guð 
ræður yfir öllum sköpuðum skepnum, og án hans 
leyfis getið þið ekki tekið eitt hár af mínu höfði. Af 
þessu espuðust hinir svörtu, bundu Maríu og bróð- 
ur hennar á borðstúfa, og ætluðu að brenna þau, 
en í því kom fjöldi fjandmanna á eyuna. *Innbú- 
arnir hlupu til að verja sig, urðu yfirunnir, þeir að- 
komandi hjuggu fjöturin af báðum hvítu systkinun- 
um, og fluttu þau til eyar sinnar, hvar hann varð 
þræll, en hún ambátt hjá konúnginum. “þau þrælk- 
uðu frá morgni til kvölds, og sögðu: af elskunni til 
guðs eigum við að þjóna trúlega hússbónda okkar, 


N - 


„188 XXI. Guðhræðslan er affaragóð. 


og halda það sje drottinn, sem við þjónum, því bók- 
in okkar skipar okkur það. 
En þessir svörtu menneáttu í stríðum, og átu 
fánga sína, eins og þeir, sem þau fyrr höfðu verið 
hjá. Einu sinni náðu þeir mörgum, sem þeir tóku 
til fánga, og meðal þeirra var einn hvítur maður, 
en vegna þess hann var skínhoraður, ásettu þeir 
sjer að ala hann fyrst, áður en þeir slátruðu honum. 
- Þeir höfðu hann bundinn í einum kofa, og skipuðu 
Maríu, að færa honum. matinn. Vegna þess „ hún 
vissi, að hann var ætlaður til slátrunar, aumkaðist 
hún yfir hann, leit hálfgrátandi til hans, og sagði: 
æ, guð minn faðir miskuna þú þig yfir hann! þessi 
hvíti maður hafði í fyrstunni undrast yfir að sjá þar 
eins lita stúlku, og hann var sjálfur, en meira brá 
honum við, þegar hann heyrði hana tala sitt túngu 
mál, og biðja einn sannan guð. Hver hefur kent 
þjer að tala frönsku, sagði hann, og að.þekkja góð- 
an guð? Ekki veit jeg hvað túngumálið heitir, sem 
jeg tala, svaraði hún, það er málið hennar móður 
minnar, hún kendi mjer það, en hvað góðan guð á- 
hrærir, þá höfum við, hann bróðir minn og jeg, tvær 
bækur, sem tala um hann, og við lesum bækurnar 
okkar á hverjum degi. Æ, dtottinn minn; sagði 
maðurinn „' og fórnaði með höndum og augum til 
himins. Ætli það geti verið mögulegt? En, stúlka 
mín, getur þú sýnt mjer bækurnar, sem þú ert að 
tala um? Jeg hef þær ekki hjá mjer, sagði hún, en 
jeg skal fara og finna hann bróður minn, þær eru 
hjá honum, hann skalsýna þjer þær. Hún fór strax. 
burt, en innan skáms. kom Jóhann og hún aptur 
með báðar bækurnar... Þéssum hvíta manni var mik- 
ið niðri fyrir, lauk þeim sem fljótast upp, og þegar 
hann sá á saurblaðið skrifað: "þessa bók á jeg Jó- 
"hann Márizíus, kallaði hann upp yfir sig og 


/ 


XXI. Guðhræðslan er affaragóð.. - 189 


sagði: æ, mín elskulegu börn, jeg er faðir. ykkar, 
komið þið og kyssið þið mig! æ, getið þið:sagt mjer 
góðar frjettir af henni móður ykkar? þegar Jóhann 
og María heyrðu þetta, köstuðu þau sjer í fángið á 
hvíta manninum, og grjetu af.gleði. Loksins. sagði 
Jóhann: hugur minn segir mjer, að þjer sjeuð faðir 
minn, samt skil jeg ekki, hvernig það getur verið, 
því hún móðir min sagði mjer, að þjer hefðuð dottið 
ofaní sjóinn, og nú veit jeg, að það er ekki mögu- 
legt að lifa niðrí sjónum eða komast þaðan.. Satt 
var það, jeg datt í sjóinn, „svaraði maðurinn, þegar 
skipið okkar klofnaði í. sundur, en jeg náði fjalar. 
broti, og komst lukkulega til einnar af eyunum, en 
hugsaði þið hefðuð druknað. Þá sagði Jóhann hon- 
um frá öllu því, sem hann mundi til, og grjet hvíti 
maðurinn mjög, þegar hann frjetti lát konu sinnar. 
María grjet hástöfum, en það var.af öðrú. tilefni. 
Æ, sagði hún, til hvers var okkur að finna hann föð- 
ur okkar aptur, úr því á að drepa hann og eta inn- 
an fárra daga? Við skulum brjóta af honum fjötrana, 
sagði Jóhann, -og strjúka síðan öll þrjú í skóginn. 
Og hvað eigum við að gjöra þángað, mín vesalings 
börn „ sagði Jóhann Márizíus? annaðhvort ná okkur 
svörtu mennirnir, ellegar við megum deya af húngri. 
ofið þið mjer að ráða, sagði María, jeg veit það 
meðal, sem dugir til að frelsa yður. 

Í því hún endaði þessi orð, fór hún burt og si 
konúngsins, kastaði sjer fram fyrir fætur honum, og 
Sagði: það er stór velgjörð, sem jeg ætla að a 
yður um, viljið þjer lofa mejr að veita mjer þá mína 
bæn? Jeg sver þjer það, sagði konúngurinn, því mjer 
líkar, hvernig þú þjónar. * Hana þá, sagði María, 
þjer skuluð vita, að sá hvíti maður; sem jeg á að 
færa mat, er faðir minn og hans Jóhanns. Þjer 
hafið ásett að hafa hann yður til borðs, en jeg kem 


190 XKI. -Guðhræðslan er affarágóð. : 


að segja yður, að hann er bæði gamall og magur, 
svo það verður ekki einn góður biti af honum, Þess 
vegna vona jeg, að þjer munið heldur vilja eta mig 
í hans stað, því jeg er úng og feit, jeg bið ekki ut- 
an um viku frest, svo jeg geti kynnat við hann á 
meðan, áður en jeg dey. Mikið góð stúlka máttu 
vera, svaraði konúngur, og það er lángt frá mjer, 
jeg vilji drepa þig, lifðu þá og hann faðir þinn líka. 
Jeg get þar að auk sagt þjer, að á ári hverju kem- 
ur híngað eitt skip, fult af hvítum mönnum, til 
hverra við seljum fánga okkar. Innan skamms er 
von á skipi þessu, og þá skaltu fá leyfi til að fara 
með því. 

María þakkaði konúnginum mikillega, og í hjarta 
sínu þakkaði hún góðum guði, sem hefði blásið 
konúnginum þessari manngæzku í brjóst. Hún 
hljóp með þessi góðu tíðindi til föður síns, og nokkr- 
um dögum seinna kom skipið, sem konúngurinn 
hafði nefnt við hana; með því fór hún, faðir hennar 
og bróðir. Þau komu að stórri ey, sem Spanskir 
bjuggu í, þegar höfuðsmaðurinn á eyunni heyrði 
þessa sögu, hugsaði hann með sjálfum sjer: þessi 
stúlka á ekki eitt fiskvirði, og mörg kann að vera 
bragðfegri, en hún er svo góð og dygðauðug, að 
hún gæti gjört mann sinn lángtum farsælli, heldur 
en önnur fríð og rík. Hann hóf þess vegna bónorð 
sitt til hennar hjá föður hennar, sem gaf samþykki 
til ráðahagsins.  Höfuðsmaðurinn átti Maríu, og 
seinna gipti hann Jóhanni eina frændstúlku sína, svo 
þau lifðu farsællega á þessari ey, og dáðust að guðs 
speki og forsjón, sem ljet Maríu verða ambátt, og 
hrekjast frá einum mannætunum til annara, til þess 
hún gæti feingið tækifæri til að frelsa lif föður síns. 


XXIL Hjátrú. „191 
XXH. HJÁ TRÚ. 


Vellauðugur, en undir eins ágjarn maður var til 
húsa á lopti í gestaherbergi nokkru. Hann var hrædd- 
ur um, að einhver mundi ná peningum. sínum, vissi 
því ei, hvað hann skyldi af þeim gjöra, en eptir að 
hann hafði leingi hugsað sig um, rjeð hann það af 
að grafa þá niður í gólfið, taka upp fjöl úr því, og 

„leggja peningana milli lopta. Þetta tókst honum 
vel, hann ljet gullpeníngana neðst, og þar ofan á 
stóran sekk, fullan með silfurpenínga, síðan negldi 
hann fjölina vel ofan yfir aptur, og varð hjartans 
glaður, að þetta hefði svo vel tekizt, að einginn hefði 
orðið var við, hvað hann var að starfa. Svo bartil, 
að kaupmaður nokkur með konu sinni og börnum 
kom í þetta sama gestaherbergi, og var honum leigt. 
það herbergi, er var rjett undir loptinu, sem peníng- 
arnir voru geymdir í. Þessir Vesalíingar höfðu liðið 
skipbrot, og mist alla sína aleigu. Maðurinn var 
lúterskur, en konan pápísk; hún var jafnan að hugga 
hann með því, að hún með sínum sifeldu og hjart- 
næmu bænum skyldi útverka það hjá hinum h. Bónií- 
fasíus, sem var hennar fulltrúi, að hann skyldi hjálpa 
þeim úr allri nauð, og, til hennar þess frekari trú- 
arstyrkíngar, vildi svo til, að sá h. Bónífasíus var 
málaður á vaxdúk, sem negldur var undir bitana á 
loptinu. Hún lagði aldrei frá sjer nótt eða dag talna- 
band sitt, sem pápískir eru vanir að þyljá á bænir 
sínar, og tautaði svo mikla afbakaða látinu við þenna 
sæla dýrlíng, að hefði hann heyrt það, og skilið 
látínumál, þá hefði hann varla getað staðið af sjer 
að hlæa. Einu sinni um miðnættis bil, lá hún enn 
"sem optar á knjám, og bað dýrling sinn, en mað- 
urinn vakti á meðan, og var í þúngum þaunkum; 
varla var hún búin að segja amen, fyrr en penínga- 
Sekkurinn og allir gullpeningarnir duttu úr lopti nið 


192 XKIL Hjátrú. 


ur fyrir fætur hennar, og það úr þeim stað, hvar 
vasinn hefði átt að vera á kjólnum dýrlíngsins. 
Guð minn góður, hvað er þetta? kallaði maðurinn. 
Það eru peníngar, maðurinn minn. góður! Stór pen- 
-íngasekkur, sem sá helgi Bónifasíus skeinkir okk- 
„ur, sagði konan. Nú erum við vjett í einu út úr allri 
okkar neyð.. Skoðaðu nú, nú hlýtur trúarleysið þitt 
að verða til skammar; æ, sá blessaði og góði Bóní- 
fasíus! Skoðaðu, vasinn, sem hann, hafði peníngana 
í, hefur rifnað. Þar eptir sókti hún stiga og saum- 
aði saman rifuna á kjólnum dýrlíngsins með gull- 
vir, en var á meðan sifeldlega að kyssa hann og 
þakka honum fyrir þessa örlætis gáfu. Maðurinn 
komst svo. við af þessu kraptaverki, að hann grjet 
„af gleði, og sagði: Nú sje jeg, hjartaus konan mín 
góð, að þau pápísku trúarbrögð eru sönn, á morgun 
skulum við strax fara hjeðan, beint til Róms, og þar 
skal jeg. opinberlega játa þá trú, og í henni lifa og 
deya. Konan gladdist mikilega af þessu, hún um- 
faðmaði mann sinn af ást og alúð, og þau fóru af 
stað strax um morguninn Í bítið. 

Á sömu nótt varð. þeim gamla nyrfli hastarlega 
ilt, en af því hann svaf í lítilli afsíðis kytru, heyrði 
hann ekki neitt til fallsins. Synir hans þar á móti, 
sem heyrðu dýnkinn, voru mjög glaðir, og sögðu 
hver. við, annan: tökum við. nú eptir! í þetta sinn 
batnar ekki kallinum honum föður okkar, því altíð 
hefur svoddan dýnkur orðið fyrir því, þegar einhver 
hefur dáið í ætt okkar. Faðirinn fann líka á sjer, 
að hann var þegar affram kominn, ljet kalla sonu 
sína fyrir sig, og sagði: börnin mín! jeg hlýt nú 
að skilja hjer við, en þið fáið kostuleg auðæfi ept- 
„ir mig, hvar af þið getið með sóma lifað í veröld- 
inni, ef þið farið eins vel að högum ykkar, eins 
óg jeg hef gjört. Undir miðfjölinni í herberginu 

á 








EKKI Hjátrú * 19 


þarna til hægri handar hef jeg grafið hundrað: þúsund: 
ríkisdali í gulli, og stóran poka með silfurpeninga þar 
að auki. Strax á eptir stundi hann þúngan, og gaf 
upp öndina. „Synir hans: voru naumast búnir að 
veita honum nábjargirnar, fyrr en þeir fóru hopp- 
andi af gleði að brjóta upp gólfið; en bilt varð. þeim 
við, þegar þeir fundu ekki annað en hinn h. Bóní- 
fasíus málaðan., Hver skyldi trúa því, sögðu þeir, 
að hinn h. Bónífasíus hafi stolið peningunum okkar? 
og svona eru sumir dýrlíngarnir! rifu svo í bræði sinni 
þann h. Bónífasíus í þúsund parta: Skoðaðu, sagði 
einn af bræðrunum, hvar til hann Hefur brákað pen- 
íngana hans föður okkar! Hann hefur. keypt gullvír 
fyrir þá, til að leggja með kjólinn sinn. - Er. slíkt 
fyrir afgamla kallhrotu, að stela peningum. til að 
kaupa sjer með skart? Það er:bezt að tilbiðja aldrei 
neinn heilagan hjeðan af, en gefum við okkur held- 
ur til lúterskra trúarbragða. 


XXII GÁTUR, 

61). Skilníngarvitin.. 62). Dagurinn í dag. 63). Nafar. 

64). Netháfur. 65). Stika, 

66). Únglingum er jeg opt til .prýðis og. gamans, 
reiðir nota mig opt í bræði, ofsóktir til vernd- 

ar, en gamalmennum er jeg altíð velkominn. 

67). Jeg ber þúngar byrðir yfir. vatnsföll, fen og 
foræði,  samteingi gjár og hóla,. en stend þó 
altíð kyrr. 

68). Mitt ljós gefur ró. 

69). Einn og annar trúir mjer fyrir leyndarmálum, 
því hann veit að jeg þegi, ef hússbóndi. minn 
getur þagað. Stundum er jeg kvalinn, „og stund- 
um er verið að skemta mjer, en lángtum held- 
ur kýs jeg mjer litla vísu, en alt gull óg gim- 
steina veraldarinnar, 


13 


194 XXIV.. Krists. fæðing. 


70); -Fárvegurinn minn er lítill, þó er lækurinn, sem 
í rennur! Í gegnum hann út á eyðilandið, mjög 
-frjófsamur. Á vextirnir, sem strax spretta, þeg- 

ar vatnið rennur; eru ýmislegir, sumir góðir, 

sumir slæmir, sumir geymast vel og leingi, aðrir 

tortýnast fljótt. Ef flóð kemur, þá brýzt það 
sætið út úr uppsprettunni, sem er skamt frá, en 
ia aldrei út úr farveginum. 


XKIV.. SÆLA ER Á JÖRÐU, OG (GUÐ. HEF- 
UR) VELÞÓKNUN Á MÖNNUNUM. Lúk. 2, 14. 


-r Í kvöld í rókkrinu voru börnin: mín í baðstófunni, 
þegar mig. bar þar að; á þeim lá mikið vel, voru 
samt galsalaus; jeg hugsaði, að nú væri þeirra hug- 
skot opið; akurinn hentugur til að sá í einhverju 
góðu  frækorni, én óvíst, hvort eins vel kynni að 
tggja á þeim eða, sjálfum mjer um vökuna. „Jeg 
gaf mig því á tal við þau, og sagði: 

Prestur. Eitthvað þykir ykkur nú vænt um, 
jeg sje þið eruð svo hýrleg? 

Lýpur. Þjer vitið, áf hverju það kemur, faðir 
minn góður! Á 

Pagsrur. Vera kann það; en jeg vil líka, að 
EÐ segið mjer það. í 

'LýÐor.“ Bjer munið, hvaða hátíð var í dag? 

' Prestur.“ Jeg véit, að jóladagurinn var Í dag. 

En hvað kemur til, að vel liggur á ykkur, þó svo sje? 

Kristrún. Hún móðir mín er búin að láta 
sjóða svo mikið, og kertin voru svo mörg í kirkj=. 
unni, og sparifötin mín, sem jeg er í; skoðið þjer, 
— faðir Minn góður, eins var líka á jólunum í fyrra. 
stiPrestur. Já, já, jeg sje það.. En því er svo 
mikið viðhaft, ekki einasta hjerna á bænum sokkar, 
heldur líka á öllu ai já Í í allri kristninni; það 
er þó Sjnegtd: sirghlgaaæ stti 


XXJV. Krists fæðing: 195 


Gupmuunnur. 'Jeg get sagt yður það, faðiríminn 
góður, drottinn, vor Jesús Kristur var fæddur ájóla- 
nóttinni. þá ja „þ 

Prestur. „Jóláhátiðin er haldin: í minning þess, 
að: hann fæddist. En margur annar mikill og góður 
maður hefur verið: til, og þó.er ekki þeirra afmælis- 
dagur gjörður. að svo „stórri, gleðihátið; Sk hverju 
heldur þús að það komi“ 

GuÐpmunnur, Af því einginn hefur gjört 0 
svo mikið: gott; sem Jesús Kristur. 

Prestur. Hvað gott hefur hann þá gjört okkur? 

Lýnur. Hann hefur gefið okkur þá beztu lær- 
dóma.: 

Pressun; Jeg ja skkGg, líka a lenda 
þó er ekki afmælisdagurinn minn nein hátíð. 

LýÐgur. Jesús Kristur kendi öllum mönnum, 
en þjer kennið svo fáum. 

Prestur. „Það er satt, sem-þú segir. En Jes- 
ús gjörði mönnunum þar að auk miklu meira gott, 
ensað. kenna þeim. - Hann: frelsaði þær frá mikilli 
eymd, og ávann þeim aptur í staðinn mikla sælu. 
Er: Jesú lífssaga þjer nokkuð kunnug? 

Lýpur. Já. 

Prestur. Segðu mjer hana: þá! 

(Lýður. leit upp: á Magnús, og Magnús upp 
á hann, en: öll börnin þögðu). 

Prestur. Það er ekki von ið getið Kari 
Orðum að því, börnin góð! Jeg skal þá:segja ykkur, 
hvernig til:gekk, þegar Jesús fæddist. 

Mjög illa gékk tilí veröldinni, áður en „Jesús 
kom í heiminn! „Þar voru þá tvennskonar menn, 
heiðingjar og gyðingar,“ hvorutvegsju, í sáraumu á- 
standi. Heiðíngjarnir voru búnir að kasta fyrir óðal 
og: gleyma öllu því, sem guð: hafði sagt þeirra for- 
feðrum, en voru orðnir, smámsaman svo fáfróðir, að 


13* 


186 XXIV. Krists fæðing. 


þeir hjeldu margir guðir væru til, og diktuðu upp 
margt heimskulegt og svívirðilegt um þessa guði. 
Heiðíngjarnir ímynduðu sjer, að þessir guðir lifðu í 
veizlum og ofáti, þeim kæmi ílla saman, væru að 
kýtast og lifðu svo vondslega, að hver einn sóma- 
samlegur maður hefði mátt skammast sín að hegða 
sjer, eins og um þá var sagt. Af þessu reis margt 
ílt í veröldinni. Hinir einföldu hugsuðu, að ef guð. 
irnir færu svo að ráði sínu, þá væri sjer óhætt að 
gjöra það sama, og svífðust þess vegna ekki að 
drygja marga stórglæpi. Þó yfirvöldin stundum 
bönnuðu slíkt, þá hafði það optast lítinn árángur, 
því þau gátu ekki komizt að öllu, eða hindrað margt, 
sem ílt var. -Almúginn, sem. trúði, að guðirnir skiptu 
sjer ekkert af, hvað sem hver hefðist að, og hegndu 
ekki fyrir það, sem þeir sjálfir væru sífeldlega að 
gjöra, hjelt sjer alt það leyfilegt, er þeir gátu leynt. 
Þeir skynsamari sáu af greind sinni, að öll þau 
æfintýri og lygasögur, sem voru í allra manna munni 
um guðina, væru diktur 'og ósannindi, trúðu þess 
vegna, að einginn guð væri til. Endur og sinnum 
fannst einn og annar spekingur, sem uppgötvaði 
nokkuð af sannleikanum, og bar sig að telja þá trú, 
að mennirnir ættu að heiðra guð, og gjöra hið góða, 
en flestir hæddu slíka og hlógu að þeim, en allir 
gjörðu, eins og hverjum einum líkaði bezt sjálfum. 
Hinir ríku og voldugu undirokuðu þá fátæku, en fá- 
tækir sættu hverju tækifæri, sem þeir feingu, til að 
gjöra upphlaup. Rómverjar voru um þær mundir 
þeir voldugustu og skynsömustu af öllum heiðingj- 
um, en þektu samt ei sannan guð betur en aðrir. 
Þeir býgðu upp stórar hallir og glæsileg musteri, 
en dýrkuðu í þeim afguða - líkneski. Þar þeir hugs- 
uðu, að guð skipti sjer ekkert af því, sem mennirn- 
ir hafast að, þá byrjuðu þeir eitt órjettvist stríð eptir 


XXIV. - Krists fæðing. 197 


annað, og þegar þeirbrutu undirsig eitthvertland, þá vár 
aldrei hugsað til, að láta þar vera skóla, kenna fólk- 
inu neitt gott siðferði, eða þvíumlíkt, heldur svældu 
þeir undir sig peninga útaf þeim, sem þeir yfirunnu, 
og svölluðu þeim út á eptir í óhófi og sællih. Les- 
um einasta fyrsta kapítulann af sendibrjefi Páls 
postula til Rómverja, og skoðum þar, hvernig hann 
lýsir framferði Rómverja um þær mundir. Forfeður 
vorir voru þá vankunnandi og stjórnlausir, . höfðu 
alt þeirra vndi af stríði, og sá var haldinn mestur 
maðurinn af þeim, og vænti sjer æðstu sælu í Val- 
höll, sém flesta menn hafði drepið. Svona voru þá 
heiðingjarnir; en Gyðingarnir voru litlu betri. Veiztu, 
Kristrún litla, af hverjum Gyðingar eru komnir? 

Kristrún. Af Abraham. 

Prestur. Manstu, hvað jeg hef sagt þjer um 
einn mann hjá Gyðíngunum, sem kendi þeim, hvern- 
ig þeir ættu að breyta við guð og menn? Hvað hjet 
hann? 

Kristrún. Ójá! hann hjet Móses. 

Parstur. Hafði guð ekki látið nokkra góða 
menn skila til Gyðinganna neinu loforði frá sjer? 
Manstu, Lýður litli, hverju guð hafði lofað þeim? 

LýÐur. Endurlausnara. ; 

Prestur. Já! það errjett, en Gyðingarnir voru 
í þær mundir eins slæmir og heiðíngjar. Þeirra yfir- 
völd, er kölluðust kennimannahöfðingjar og skript- 
lærðir, voru ekki guðhræddir. Þeir lásu að sönnu 
lángar og margar bænir, svo aðrir sæu og heyrðu til, 
föstuðu líka; en í læmingi báru þeir sig að sölsa til 
sín hús og góz munaðarlausra og fátækra. Þegar 
yfirvöldin breyttu svo, þá má nærri geta, hversu ó- 
guðlegir margir af enum undirgefnu hafi verið. Þeir 
Væntu að sönnu þess endurlausnara, sem þeim var 
lofaður, en hugsuðu, að hann skyldi verða striðs- 


198 KKIV. - Krists fæðing. 


hetja, sem dræpi Rómverja niður í strá, en gæfi 
-Gyðingum aptur alt hinna ríkidæmi. * Þess vegna 
vóru þeir altjafnt reiðubúnir, að setja sig upp á 
móti Rómverjum, nær sem endurlausnarinn kæmi 
til að vera þeirra leiðtogi í því. Þeirra eigin sagna- 
skrifari Jósep, sjálfur Gyðingur, segir, að. syndir 
og lestir hah. svo almennir og. stórir verið, að hefðu 
„Rómverjar ei komið að drepa Gyðinga niður og eyði- 
leggja þá, svo hefði samt jörðin orðið að opnast og 
svelgja á sig þá Óóguðlegu borg, Jerúsalem, og þær 
ófreskjur, sem þar í bjuggu. Svona var þá ástadt í 
veröldinni, þegar Kristur fæddist! það sýndist eins 
og öll guðs dýrkan og náúngans elska væri gjör= 
samlega útsloknuð, eins og veröldin „væri orðin að 
morðingjabæli, hvar hver maður væri að leita lags 
að drepa og myrða annan. 

Gamall spámaður, að nafni Mikka, hafði spáð, 
að Kristur ætti að fæðast í Betlehem, en móðir Jesú 
átti ekki þar heima, heldur í Nazaret. Hefði Krist- 
ur fæðzt í Nazaret, þá hefðu Gyðíngarnir aldrei með- 
tekið hann, heldur sagt: hvað kemur þessi: okkur 
við? Sá lausnari, sem guð hefur lofað okkur, á að 
fæðast í Betlehem. í 

En nú skuluð þið sjá, börnin góð! hversu dá- 
samlega guð getur komið því fyrir, þegar hann vill 
hafa eitthvað fram. Allir hlutir í veröldinni, ogjafn- 
vel mennirnir, verða að hjálpa þar til, og það svo, 
að þeir vita ekki af því, hvað þeir gjöra. 

Ágústus var í þær mundir æðsti stjórnari Róm- 
Verja, „og þar eð -Gyðíngaland var þá undir þeirra 
veldi, hafði hann líka yfirráð yfir Gyðíngunum. Á- 
gústus skipaði þá, að allir Gyðíngar skyldu fara til 
þeirra staða, hvar hvers eins ætt var upprunnin, til 
að láta skrifa þar upp nöfn sín. María varð því að 
fara til Betlehem, af því að sá var ættstaður Davíðs 


XXIV, Krists fæðing. 19 


konúngs,, forföður hennar; en meðan hún - var þar 
þess erindis, fæddi hún Krist í heiminn,  ogskallaði 
hans nafn Jesús, þvi:guð: hafði ætlað hann til að 
gjöra alla meun:sáluhólpna. 

Nóttina „sem hann fæddist, bar naltkað sjárlegt 
til, sem; sýndi, að þetta;barn mundi verða frábrugðið 
öllum öðrum. Á sömu-nótt stóðu nokkrir smala- 
menn yfir fje sínu í haganum - skamt frá Betlehem. 
Líklegt er þeir hafi. verið guðhræddir menn, sem 
sín:á milli háfi verið. að tala. um stjörnurnar, og 
horfa á himininn, ellegar og þeir hafi verið. að tala 
um það góða, ' sém:guð. hefði þángað til gjört, eða 
framvegis mundi gjöra Ísraels! fólki. - Rjett í einu 
augnabragði varð himininn ljómandi. - ' Þeir urðu 
hræddir, gættu nákvæmlega „að himninum, og sáu 
einn afsþeim öndum, sem kallast. einglar, og hverja 
guð er vanur að:senda til þeirra erinda, sem honum 
Þóknast. Bessi eingill sagði til þeirra: óttist! ekki, 
jeg segi yður frá mikilli gleði, sem alt fólk hefur 
feingið, því í dag er ykkur til góða sá endurlausnari 
fæddur í Davíðs borg, hver að er:Kristur og drott- 
inn. Síðan lýsti hann fyrir þeim staðnum, hvar 
barnið væri, og á hverju.þeir. gætu þekt. það. 
Varla var hann búinn “að tala. þetta, fyrr en mikill 
fjöldi af. einglum var kominn, sem saung lofsálm 
guði til:æru. Mikil gleði má það hafa verið þessum 
góðu mönnum; þeir fóru: strax að vörmu spori þáng- 
að, sem barnið var, og auðsýndu því lotningu. 

Skömmu þar eptir komst þetta barn í „mikinn 
lífsháska. - Heródes var: þá „af Rómverjum „settur 
konúngur yfir Gyðínigalandi; hann var íllmenni, sem 
ljet drepa hvern þann, sem honum bauð við. að horfa. 
Nokkrir skynsamir og góðir menn. úr fjarlægu landi 
Sögðu. honum, að í Betlehem væri fædt: það:barn, 
sem. miúndi afreka eitthvað. mikilvægt, og verða stór- 


200 XKXIV. "Krists fæðing. 


höfðingi meðal Gyðinganna; þá varð hann hræddur 
og hugsaði með sjer: þegar þetta barn vex upp, þá 
kannske það reki mig frá ríkinu; það er bezt að 
fyrirkoma því, á meðan það er á barnsaldri, og get- 
ur ekki varið sig. Strax skipaði hann — æ, börnin 
mín, svo vondur getur maðurinn orðið, þegar hann 
lætur eptir bræði sinni, og svífist einkis, sem honum 
kemurí hug— hann skipaði, að öll börn, sem væru í 
Betlehem, eða nálægt þeim stað, tvævetur eða ýngti, 
skyldi drepa.  Þjenarar hans voru eins grimmir og 
sjálfur hann, gjörðu þess vegna alt, eins og fyrir þá 
var lagt.  Æ, hvaða skelfing má hafa verið að sjá, 
þegar þessir böðlar hafa verið að stínga sverðunum 
isegnum börnin, í kjöltunni á mæðrunum, og horfa 
á þessa meinlausa barnaúnga, sem hafa verið að 
veltast um í þeirra „eigin blóði, en foreldrarnir að 
hljóða og gráta upp yfir þeim! En svo vildi Heró- 
des: hafa það: Hann hugsaði, þá gæti hann verið 
rólegur, því meðal þeirra mörgu barna yrði þó það 
að vera líka með, sem hann var hræddur við. 

En honum varð ekki að því. Þegar guð vill 
varðveita einhvern, þá getur einginn konúngur, ekk- 
ert veldi, gjört honum mein. Guð var áður búinn 
að koma því svo fyrir, að barnið var burtu, fyrr en 
það hryllilega barnamorð skeði. Hann hafði í draumi 
sagt Jósep, fósturföður barnsins, að hann skyldi 
fara með barnið og móður þess til Égyptalands, 
og þeirri skipun hafði Jósep strax hlýdt. Sú bók, 
sem heitir barndómssagan Krists og er fyrir laungu 
skrifuð, er eintómis diktur. En það segir ritningin 
oss, að í uppvexti sínum var Jesús gott, hlýðið og 
guðhrædt barn, sem kom sjer vel við alla, með hverju 
“hann hefur sýnt öllum börnum, hvernig þau eigi að 
hegða sjer, svo guði og góðum mönnum sje vel við 
þau.  Sómasamleg, hlýðin og góð börn leggja strax 


XXIV. Krists fæðing. 201 


í barnæskunni grundvöllinn til þess, að koma sjer 
vel, verða þessa heims farsæl, og annars heims án 
allrar mæðu í fullkominni velgeingni; þau hafa síns 
endurlausnara góða eptirdæmi fyrir sjer; ef þau feta 
í hans litilætis, hlýðnis-og dygðaspor, þá er guð 
þeirra góður faðir, sem elur önn fyrir þeim, frelsar 
þau úr öllum háska, leiðir þau sjer við hönd, styrkir 
þau og blessar, og að síðustu tekur þau til sín í sitt 
eilífa dýrðarríki; og alt þetta gott (og margt miklu 
fleira, af hverju jeg kannske skal tala um nokkuð 
á morgun, ef guð lofar) eigum við Jesú Kristi að 
þakka, sem vor vegna fæddist í heiminn, lifði í fá- 
tækt, léið ofsóknir, og seinast herfilegan, kvalræða- 
fullan dauða. Æ, börnin mín góð, styggjum hann 
aldrei með vondskufullu líferni, látum honum í tje 
það þakklæti, sem hann af oss heimtir, að breyta 
eptir hans boðorðum, að elska hver annan, lifa guð- 
rækilega, sparlega og rjettvíslega í heimi þessum. 
Guð gefi okkur náð, vilja og krapta þar til vegna 
drottins vors Jesú Krists, amen! Sýngjum nú öll 
samhuga, börnin mín góð (seinasta versið af messu 
upphafinu í dag, Frelsarinn er oss fæddur nú): 
Föllum nú til fóta Krists, o. s. fr. 


XXV. HVERSU OPT HEF JEG VILJAÐ SAM- 

ANSAFNA YÐUR, EINS OG HÆNAN SAFNAR 

ÚNGUM SÍNUM SAMAN UNDIR VÆNGI SJER, 
Matt. 23, 37. 


Þegar jeg í kvöld var að spyrja börn mín úr 
messunni, mintu þau mig á loforð mitt í gærkvöldi, 
að jeg ætti að segja þeim frá nokkrum þeim vel-. 
gjörðum, sem Jesús hefði gjört oss, og hverjar vjer 
aldrei hefðum öðlazt, ef hann ei hefði fæðztí þenna 
heim. Þessar velgjörðir eru svo margskonar, að jeg 
Sá mjer, ekki færi á, að nefna nema eina einustu 


202 XXV..' Krists kenníngar. 


og“ valdi þá:eptir guðspjallsins ávísun einúngis:hans 
kenningar, með hverjum hann leitaðist við að gjöra 
af öllum mönnum, Gyðingum og heiðingjum (á hverra 
beggja ástand jeg í gær hafði drepið), einn söfnuð, 
sem væri kostgæfinn til góðra verka, og svo heilag- 
ur, „áð  hánn væri hæfilegur til guðsríkis á himnum. 
-Fjell þá talið fyrir mjer og börnuni sg sem 
eptirfylgir: # 

(4 sÞegar Jesús var orðinn þrítugur að aldri, gjörði 
hann meira gott, en þángað til. Hann fór um alt 
Gyðíngáland, kendi fólkinu, hvað það ætti að gjöra, 
svo því liði vel í þessu lifi, og gæti rósamlega skil- 
ið við lifið á dauðanum; stundum prjedikaði hann á 
víðavángi, stundum í musterinu, stundum á fjalli, 
stundum á skipi, og öllum, sem ei af ásettu ráði 
forhertu sig, þókti vænt um að heyra til hans. Jeg 
vil ei nú: nefna: nema fátt eitt af því, sem hann 
kendi mönnunum. Magnús, hefur að nokkur tíma 
beðið? 

Maanýs. Já, faðir minn góður! 

Prestur. Þégar þú hefur á kvöldin verið Á 
að tala við guð þinn góðan, búinn að þakka honum 
fyrir alt það góða, sem hann hefur auðsýnt þjer, og 
beðið hann að vernda þig, þína kæru foreldra og 
systkini, hvernig hefur þá legið á þjer? 

Macnús. Vel, ofurvel; jeg hef sofnað svo sætt, 
eins:og jeg lægi í fángi hans föður míns. 

Prestur. Jeg trúi þjer vel til þess. Jeg hef 
átt margan gleðitíma um æfi mína; jeg hef opt haft 
ánægju hjá vinum mínum, en aldrei hef jeg verið 
eins vel til geðs, eins og þegar jeg hef beðið rjett 
hjartanlega. Þá hef jeg reynt og fundið, hversu 
lánsamur sá Maður er, sem í raun og tjettri veru 
getur sagt: faðir minn! Jeg held eingin gleði „geti 
jafnazt við það. ; Lýður! þú varst sjúkur á haust, 








XKXV. Krists: Kenningar. 203 


þó: varstu optast þolinmóður, meir en von var til. 
Af hverju kom það? 

Lýpur. Jeg var sífóldlega að biðja guð 

Pnrstur.“ Hvað sagðir þú þá? 

Lýnur. Jeg veit, guð minn góður, að þú elsk- 
ar mig, þú lætur barnið þitt ekki tortýnast; gef þú 
mjer heilsu mína, ef þú sjerð, að jeg geti orðið ver- 
öldinni til nokkurs:gagns! En jeg er líka reiðubúinn 
til að deya, ef það væri svo þinn vilji. Jeg hefall- 
tíð elskað þig, og mjer hefur alltíð sárnað, þegar 
jeg hef móðgað þig, svo jeg hef þá beðið þig fyrir- 
gefníngar á því, 'sem mjer hefur orðið á, og viljað 
betra mig; jeg hef þess: vegna þá von til þín, að 
þú munir vilja meðtaka mis, vesalings barnið þitt, 
í himnaríki. 

Prestur. Og þá varst. þú rólegur; þetta kemur 
ætíð af því, þegar einhver einlæglega segir guði frá 
því, sem að „sjer geingur. Hvað: ílt: sem mætir 
okkur í veröldinni, 'þá ljettir okkur fyrir. hjartanu, 
þegar við snúum huga okkar til guðs; það er: svo 
sætt, það er svo rósamlegt, að hugsa til þess, að 
guð „sjer vora mauð, og vill ljetta henni af oss, þeg- 
ar vjer biðjum hann: Hver hefur kent okkur að 
biðja ? 
LýÐun. Drottinn vor Jesús Kristur. 

Prrstun. Já, svo er það. Heiðingjarnir höfðu 
eigi rjetta þekkingu um guð, því nær einginn þeirra 
vissi, að þeir höfðu leyfi til að tala við hann, eða 
hvert guð vissi af. því, að þeir töluðu við: hann. 
Hefði Kristur ekki komið í heiminn, þá hefðir þú 
ekki haft alla þá gleðitíma, sem bænin hefur veitt 
þjer; þú hefðir þá farið á mis við þá huggun, sem 
þú hefur af henni haft. En Jesús hefur skipað oss 
að biðja, hann hefur kent oss, að vjer megum tala 
við guð, eins og föður, og þar hjá lofaðsökkur, að 


204 XXKV. Krists Kenningar. 


guð vilji heyra okkar bænir. Magnús litli, fletta 
upp Í nýa testamentinu Matt. 6, 6. 

Macnús. Þegar þú biður, þá gakk inn í þitt 
svefnherbergi, lokaðu dyrunum og bið þinn föður, 
sem er í leyni; þá mun sá faðir þinn, sem sjer, 
hvað leynilega skeður, endurgjalda þjer það opin- 
berlega. 

Prestur. Það er falleg ritníngargrein. Þar 
upphvetur Jesús Kristur oss, að vjer skulum biðja 
einlæglega-í einrúmi, þar sem einginn fipar fyrir 
okkur, biðja föður vorn, og lofar undir eins, að guð 
skuli taka eptir því, sem vjer tölum og gjörum 
einslega, og endurgjalda okkur það. Ykkur þykir 
vænt um sparifötin ykkar, og um það, sem þið eigið 
að borða núna um jólin. Hver gefur ykkur það? 

Gupwunnur. Þjer, faðir minn góður. 

Parstur., Get jeg þá altíð lifað ? 

Bónus Ekki held jeg það. 

Prestur. Þegar jeg dey, hver á þá að sjá 
fyrir því, sem þið þurfið við? 

GuÐuunnur. Hún móðir okkar. 

Prestur. Þess megið þið vænta af henni. En 
þegar hún líka fer burt úr veröldinni ? 

Gupuunnur. Þá verðum við að hafa fyrir okk- 
ur sjálf. 

"Prestur. Heldur þú þá, þú getir haft fyrir þjer 
sjálfur. 

Gupuunnur. Nei! það get jeg ekki. Jeg get 
ekki unnið fyrir helmingi af því, sem jeg borða, því 
síður líka fyrir því, sem jeg þarf til fatnaðar. 

Prestur. Vesalíngs börn, ef að faðir ykkar og 
móðir dæi frá ykkur, meðan þið eruð úng, þá kann- 
ske þið yrðuð að deya úr vesöld. Hvað heldur þú, 
Kristrún litla? 

Kristrún. Æ, gjörið mig ekki hrædda, faðir 





XXV. Krists kenningar. 205 


minn góður, sá góði guð lætur okkur ekki deya úr 
vesöld. 

Prestur. Hver er sá, sem ekki lætur þig deya 
úr vesöld ? 

Kristrún. Guð. minn góður! 

Prestur. Hver hefur sagt þjer það? 

Kristrún. Þjer sjálfir, faðir minn góður. 

Prrsrur. Hvað hafði jeg þá fyrir mjer í því? 

Kristrún. Þjer sögðuð það stæði í Biflíunni. 

Prestur. Manstu, með hvaða orðum jeg sagði 
það stæði í henni? 

“  Kersrrún. Kastið allri yðar áhyggju upp á guð, 
hann ber umhyggju fyrir yður. 

Prestur. þetta er ypparleg huggun, börnin 
mín. Margt sorglegt og mörg bágindi falla opt upp 
á fyrir okkur, sem við getum ekki hjálpað okkur 
sjálf útúr. Við yrðum þá að yfirbugast af sorginni. 
En þegar við hugsum til þess: guð minn góður hef- 
ur umhyggju fyrir okkur, hann vill oss ætíð hið 
bezta,. þá megum við vera róleg, og sleppa allri 
sorg, Þetta er líka eitt af því, sem við eigum Jesú 
Kristi að þakka. Það er ein af hans velgjörðum. 
En, Lýður litli, í fyrri vikunni lá ofur illa á þjer. 
Hvað gekk þá að þjer? 

Lýpur. Þjer vitið það, faðir minn góður, það 
komst strax upp. 

Prestur. Ójá, jeg veit það. En segðu mjer 
Það aptur núna. 

LýÐur. Jeg hafði ljeð honum Einari á Sandi 
bók, og reif hann úr henni tvö blöð, meðan hún var 
í láni hjá honum. Þess vegna lá svo illa á mjer, 
og jeg var að hugsa mig um, hvernig jeg gæti hefnt 
min á honum aptur. 

Prestur. Hvernig var þjer til geðs á meðan? 

Lýsun. - Illa. Jeg gat ekki á mjer tekið; alt 


206. XKV...Krists kenningar: 


var eins og'utan við mig. Mjer þókti ekki matur- 
inn minn eins góður og vant var, jeg gat ekki lært 
lekziuna, sem: mjer.var sett. fyrir, og ekki feingið 
af mjer að leika mjer, því jeg var sífeldlega að 
hugsa mig um eitthvert bragð, tilað geta léikið á 
hann. 

Prestur. „Hvaða ráð gaf jeg þjer þá? 

"Lýpun...Þjér sögðuð: jeg skyldi sleppa: þeim 
slæma ásetningi, og, verða „aptur, blíður og vinsam- 
legur við hann Einar; það heiði. Kannske. orðið af 
ógáti, að hann hefði skemt bókina; þjer sögðuð 
mjer, jeg skyldi gefa hönum kjólmanninn úr trje, 
sem honum hafði leingi leikið. hugur á. 

Prrstur. „Hvernig varð: hann við þig, þegar þú 
gafst honum hann ? 

Lýpur. Honum þókti ofur vænt um, kysti mig, 
og. vildi gjöra mjer alt til þægðar.: Hann fjekk líka 
hann föður sinn: til::að kaupa handa: mjer nýa bók. 

Passrun, Sagði jeg þjer ekki undir einssritn- 
ingargrein ? j 

Lýpur. Jú, þjersögðuð: „elskið óvini yðar, 
blessið þá, ; sem yður bölva, gjörið þeim gott, sem 
hata! yður, iog biðjið fyrir þeim, sem yfirfalla og .of- 
sækja yður. 

"Prestur, Hver heldur þú hafi kent aj þetta? 

LýÐur. Drottinn Jesús Kristur: 

í Prestur. í Á hann þá ekki skilið af: oss, að 
vjer elskum hann? Mikla mæðu hefur hann sparað 
oss;"að: hann hefur kent-oss þetta. Hatrið: er beiskt, 
það skemmir alla vora gleði; en þegar vjer elskum 
hvér annan, þá höfum vjer hugarhægð. og ánægju. 
Þegar einn gjörir öðrum ilt; þá fer hinn:að hefna 
sín og gjörir aptur á hans hluta, og þó hann „ekki 
vérði betur ánægður. fyrir það; heldúr hann: samt á- 
fram: En nú segir Kristur: oss: vesalir menn, því 


XXV. Krists kenningar. 207: 


viljið þið gjöra ykkur lífið beiskt með hatrinu ?  Elsk- 
ið hver annan innbyrðis! Og þó aðrir sjeu svovond- 
ir að gjöra ykkur mein, þá gjörið þeim gott; þángað 
til þeir fara að verða góðir við ykkur, og biðjið guð, 
að beygja þeirra huga. Þeir, sem hlýða Jesú Kristi, 
hafa gott:af því, eins og þú, Sg minn, þegar 
hann Einar sættist: við þig. 

En, mín elskubörn, öll mannanna eymd: og ar- 
mæða kemur af því, að þeir sækjast of mjög eptir 
sumum hlutum, og forðast áðra líka um of;=:Þar af 
kemur allskonar órósemi í sálunni, sem::þurttekur 
eða mínkar gleði í lífinu. En drottinn! Jesús hefur 
líka gefið oss þann góða lærdóm, að vjer eigum að 
temja vórár sterku girndir og lystíngar. *Æf auga 
þitt, segir hann, hneykslar þig, þá tíf það út.og kasta 
því frá þjer; það er:þegar þínar lystíngar ætla að 
ginna „þig: tíl einhvers ils, þá stattu á móti: þeim, 
og þó þjer kynni sýnast það eins sárt, eins og að: 
rifa augað út úr þjér. - Allir, sem hafa hlýdt: þessu, 
hafa haft gott af því, og reynt, að hann sagði sann= 
leikann,;þégar hann: lofaði: hjá mjer. skuluð þjer 
hafa sálar rósemi. Þeir Máfa líka af hjarta þakkað 
honum fyrir þann góða lærdóm. 

Nú, börnin góð! þessa gleði og:fleiri hefur Jes- 
ús útvegað oss handa þessu lífi. Kristrún litla! þes= 
at þú hlýðir Jesú Kristi, talar opt í bænum þínum 
við guð þinn góðan, trúir hans orðum, stríðir móti 
bræði þinni, einþykkni: og öðrum löstum, heldur þú 
þá, þú getir lifað ágkl! í 

Kristrún Jeg held“ það. Það digsór ólrsi 
betur á mjer, en þegar jeg haga mjer vel. 

Prestur.“ Þú munt líka óska þjer að lifa ag 

Kmistnún. Jál: 

„Prestur. En.ef dauðinn. Kóoihirr 
#2, Knrstnús. í Æl æl þá yrði: jeg hrædd. '; 


208 XXV. Krists kenningar. 


Prestur. Því þá? 

Kristrún. „Jeg kvíði fyrir að deya. Jeg yrði 
þá að skilja við foreldra mína, systkini og alla 
kunníngja. 

Prestur. Ætlar þú, að þú munir aldrei sjá þá 
aptur? 

Kristrún. Jú, á himnum. 

Prestor. Ætlar þú þar verði eigi eins fallegt, 
eins og er á jörðunni? 

Kristrún. Jeg held miklu fallegra. 

Prestur. Mundir þú þá ei vilja deya, ef guð 
þinn góður vildi hafa það svo? 

Kristrún. Jú, ef guð vildi svo. 

Preston. En hver hefur sagt þjer, að þú skulir 
koma í himininn ? 

Kristrún. „Jesús Kristur hefur lofað því. 

Prestur. Magnús litli! hvernig hefur hann þá 
sagt? 

Macnús. Þeir rjettlátu skulu gánga inn til ei- 
lífs lífs. 

'Prastur.. Mikið má hann vera góður. Hann 
hefur kent okkur að þekkja guð, kent okkur, hvern- 
ig vjer getum haft margan gleðitíma með bæninni, 
og verið rólegir í stærstu eymdum, verið ánægðir, 
og þurfum ekki að hræðast sjálfan dauðann; og alls 
þessa hefðum vjer orðið án að vera, ef hann hefði 
ekki í heiminn fæðzt. Nú, börnin góð! Sýngjum hon- 
um til lofs og æru (seinasta versið af sálminum, Af 
föðurs hjarta barn er borið): 

Ó, að vjer þá elsku þektum, o. s. fr. 


XXVI. MAÐUR, ER EI GAT SOKKIÐ Í VATNI, 
OG VATN, SEM EINGINN GETUR SOKKIÐ Í. 


Í þetta sinn beiddu börn mín og fólkið mig að 
enda það, sem jeg fyrir nokkru lofað hafði, að segja 


Fi 


XXVI. Maður, er ei gat sokkið í vatni. 209 


þeim dæmi upp á mann, er ekki gæti sokkið í vatni, 
og upp á vatn, sem einginn gæti. sokkið í. Hvort. 
tveggja sýndist þeim undarlegt,. og höfðu þau gjört 
sjer“ ýmsar getgátur um, hvernig það: gæti skeð, 
hvers vegna jeg leitaðist við að seðja forvitni þeitra 
á þenna hátt. ið 

Á síðustu árunum, sem jeg var í Kaupmanna- 
höfn, var í Neapólis á Vallandi prestur einn á fer- 
tugs aldri, lærður maður, sjera Páll Mokkía, sem gat 
gjört á vatni flest það, er aðrir hafast að á þurru 
landi. Hann gekk út á sjó, og ljet bylgjurnar:hálda 
sjer stöðugum, en sökk ei leingra, en vatnið tók 
honum upp á mitt brjóst, ljet svo hendurnar hánga 
niður með hliðunum, gekk þannig í vatninu, einsog 
það væri á landi; kæmi þá straumur eður bylgjukast 
að honum; gat hann ekki geingið, eða fært fæturnar 
áfram, heldur hjelt þeim saman, og víxllagði hand- 
leggina, ellegar hjelt þeim fastað búknum, og ljet 
svo strauminn bera sig upprjettan, en aldrei sökk 
hann. Í blæalogni átti hann bágt með að gánga, én 
brúkaði þá samt höndurnar eins .og árablöð.,. hann 
gat líka staðið kyrr, þegar hann vildi, borðaði mat, 
þegar honum var hann færður, skrifaði eða las, væri 
honum feingin bók. Menn ljetn góða“ sundménn 
fara til hans.og taka í fæturna á honum til: að 
draga hann niður, hvar til þeir þurfta að neytaorku, 
og þá skaut honum strax upp aptur; þegar þeir 
sleptu honum; hann setti höndina undir kinn og aln- 
bogann á vatnið, eins og þegar setið er við borð, 
og svo gat hann sofið, þó varð hann þá að taka fótinn 
hinu megin upp, og rjetta hann. út ofan á vatninu. 
Hvorki gat hann synt,  nje kunni það. . Það. var af 
hendíngu, að hann fyrst varð.þess var,;/að: líkama 
háns var þannig háttað. Í Vallandi er það: mörgum 
Svölun,. þegar mikill er sólarhiti, að baða sig í sjó 
4 


sð 


210 0 XXVÍ; Maður, er ei gat:sokkið í vatni. 


eða „vatni... Hann var einu sinni þannig með mörg- 
um: öðrum að baða: sig, og fann, að hann gat aldrei 
til:fulls stúngið sjer, reyndi hann opt til hins sama, 
varð svo smámsaman djarfari;, þángað: til hann vog- 
aði sjer: að gánga út í rúmsjó. Eins kunna að vera 
fleiri menn, einkum feitar og ljettholda kvennper- 
sónur, en einginn; veit það, meðan:ekki er tilreynt. 
Aldrei hafði: hann í sótt legið, „svo þetta hafi getað 
þar af orsakazt, og ekkert sjerlegt: var á honum að 
sjá, sem gjörði hann öðrum fráleitan; var að: sönnu 
maður í feitadra! lagi,cen ekki svo nein býsn væri, 
því hann vog 19“ fjórðúnga.' En orsökin til þessa 
hefur! fundizt: Lærður maður nokkur * mældi stærð 
hans nákvænilega, og þá fannst, að hann var vel 
svo þrjátíu og átta: mörkum Jjettari. en vatn,r sem 
innilykst í jafnstóru rúmi, eða, eins og jeg á laug- 
ardaginn var kallaði það, hann var eðlisljettari en 
vatn,.varð þess vegna ofan á því að fljóta. Jeg vil 
ekki eyða stímanum leingur um þetta dæmi, samt. 
vil jeg; áður en jeg hjer við hætti, drepa á það, að 
ólíkt er þetta því, þegar Jesús. Kristur gekk á vatn- 
inu; hann fór á móti ofsaveðri, hann mun-ei, þar eð 
hann „var: sífeldlega á ferð fótgángandi, hafa verið 
holdugur maður, eins og hann sjera Mokkía var; 
líka þurfti:hann ei annað, en:skipa Pjetri að gánga 
á vatninu, hver strax ætlaði að sökkva, og loksins 
stöðvaði  drottinnsvor vind og sjó, strax sem hann * 
var kominn upp á bátinn, með þessu kraptaverki 
búinn að:hughreysta lærisveinana, og staðfesta þeirra 
traust til:sín. 

Áður. en Jeg segi ykkur frá hinu. dæminu um 
vatn það, sem einginn getur sokkið.í, verð jegáð 
minna ykkurá, að salt er eðlisþýngra en vatn; þess 
vegna 'ef-þið látið glænýtt egg í vatn;s þá sökkur 
það, en ef:þið látið salt bráðna í sama vatni, „fer 








KKVI. Vatn, sem einginn getur! sokkið í MM 


eggið; að fljóta ofan á. Alt sjóarvatn er, salt, og 
þess vegna eðlisþýngra en „saltlaust vatn í regni, 
snjó,! lækjum, ám og stöðuvötnum; er sjóarvatnið 
því saltara, sem nær er miðjarðarlínunni. Í miðjarð- 
árhafinú. er fimtándi: partur þess salt. „Þar af, kem- 
ur, að Í sjóarvatni eru allir hlutir ljettari: en í ósöltu, 
og sá bátur, sem í þessu ber fjórtán menn, ber eins 
vel, og þó betur. til, fimtán á: sjó. Einginn sjór. er 
svorsaltur í heiminum, sem dauðavatn.' (mare. mor- 


tuum).í Gyðingalandi.' Þetta stöðuvatn hefur ýmis- 


leg nöfn í ritningunni, „og hjá heiðnum sagnaskrif- 
urum:. Sljettlendisvatnið mun það. fyrst“hafa heitið, 
5. :Mós.cb. 4s.49., því það lá sunnan til við Jórdans 
sljettur; seltuvatn kallast það, ð. Mós. b. 3, 17; Jós. 
3, 16. og 2,.3., líka víðar, og. spámennirnir kölluðu 
það. austurvatn, Esek.:47,,18., Jóel 2, 20.,. Sakk. 
148; því það. lá mót austri frá Jerúsalem; Jarðar- 
biksvatn (lacus asphaltites) heitir það hjá sagna- 
skrifurum af biklími því, sem þar er nægð. af; dauða- 
vatn, af því ekkert rensli eður  hræríng er.í því. 
Tyrkjar. kalla það: brennusteinsvatn, og  Arabiskir 
Lotsvatn, vegna þess staðirnir Sódóma „og: hinir 
fjórir voru í þeim dal, sem þetta fúla og. ramsalta 
stöðuvatn nú fyllir. „Jeg hef sagt ykkur öll þessi 


 möfn, bæði til að skilja, um hvaða vatn „talað;er í 


bókum; þó ýmisleg; sjeu orðin uppá sama hlut, og 
líka af því að sjerhvert af þessum nöfnum bendir 
til:ýmsra eiginlegleika vatnsins.. Þetta. vatn, er svo 

salt, að allur fimti partur þess er eintómt, salt, og 
þeir, sem rekið hafa andlitið á sjer niður í það, hafa 
fundið, að yfir það alt hafði sezt saltskurn. „Hjer af 
kemur, að þar í finnst eingin lifandi skepna, og þar 
eð það er hið éðlisþýngsta vatn, sem menn. til vita; 
Svo sökkur líka einginn lifandi skepna í það.  Ve- 
Spasíanus. keisari ljet til reynslu taka nokkra menn, 


14* 


“ 


212  XKXKVI. Vatn, sem einginn getur sokkið í. 


sem ekkert kunnu í sundi, binda hendurnar á bak 
þeim, og kasta þeim út í vatnið, en einginn þeirra 
gat sokkið. Aðrir hafa hossað sjer, og leitazt við 
að koma á kaf, en hafa ekki-getað, hafa velt sjer 
eins. og tunnu á vatninu, eða lagt sig ýmislega til 
að geta sokkið, en þeim hefur í eingan máta tekizt 
það, og þó þeir hafi stappað með fótunum niður í 
vatnið, hefur það að vörmu spori hatið fæturnar apt- 
ur upp úr sjer. Hvað mikið salt hjer sje í jörðunni, 
má af því nærri geta, að vatnið sjálft er góðar þrjár 
þíngmannaleiðir á leingd, en „hálf önnur á breidd, 
renna í það tvær stórar ár, Jórdan og Arnon, og sex 
aðrar minni, þar að auk lækirnir Kedron og Sareð, 
en“ ekkert rennandi vatn kemur úr því aptur, svo 
sjáist. Þetta mikla salt er haft til matar, og inn- 
búarnir flytja ekki alllítið af því til sölu í önnur 
lönd og hjeröð; safna þeir því þannig. að þeir gjöra 
grafir skamt frá vatnsbökkunum. Þegar mikill vöxt- 
ur er á vorin í Jórdan og fleirum ám, sem í dauða- 
vatn renna, flóir það upp á bakkana, og fyllir upp 
tjeðar holur, en þá vatnsvöxturinn er úti, og vatnið 
af bökkunum runnið, sýður sólarhitinn og þurkar 
upp það vatn, sem í holunum varð eptir, svo það 
verður að salti. Þessar saltholur hafa frá aldaöðli 
verið brúkaðar, sem sjest af Sófon. 2, 9. 

Þegar jeg að svo mæltu hætti, spurði Magnús 
minn mig að, hvað mikið munaði eðlisþýngd vatns 
óg salts, svo og trjes, glers, og almennilegustu 
málmategunda. Til svars þar upp á taldi jeg hon- 
um upp eptirfylgjandi fáein dæmi upp á eðlisþýngd 
ýmislegra hluta eptir þeim grundvelli, að regnvatn 
vegi 100 lóð, vegur þá jafnstærð þess af 
lopti ..........:14. | brennuvíni hreinu .. 86. 
10 SA 5 0 
terpentinolíu ..... 79. Fvaxi....... ni 196: 


XXVII.. Meðal, að bóndi berji ei konu sína. 213 


Mjólka 103. | látúni hamarsleg. .. 835. 
blóði gatið 104. | klukkukopari . . 2870. 
kjöl 3 aga LOG) tem 878. 
steinkolum . . .... 124. „| silfri smíðuðu „.. 1053. 
Salt 214. | — — hreinasta .. 1109. 
El 4 sDGG blý ar 00 1140. 
kristalli..... „340. | kvikasilfri ... .. 1358. 
járni steyptu 710. | dúkátagulli . 2... 1826. 
VI aði ið Á 732. | hreinasta gulli . . . 1964. 
járni smíðuðu 784. | platínu eður 

251 Í ÍSF AAA st19. hvítagulli . 2... 2100. 
látúni steyptu ... . 823. 





XXVIIL SJALDAN VELDUR EINN, ÞEGAR 


TVEIR DEILA. 

Kona nokkur hafði það mótlæti, að bóndi henn- 
ar barði hana á hverjum degi, svo hún opt lá sjúk 
eptir, en þó optat, sem hún slapp með glóðarauga, 
eða tvær eða þrjár kúlur, sem hlupu upp á henni; 
hún fór til gamallar grannkonu sinnar, sem hafði 
orð fyrir að kunna margt, og ekkitrútt um, að sum- 
ir hjeldu nokkuð væri forneskjulegt, því hún kom 
öllu fram, sem hún tók sjer fyrir hendur; aðrir af- 
sökuðu hana samt fyrir því, og sögðu, að þar „eð 
hún væri forsjál, aðgætin, og tæki vel eptir hugarfari 
allra þeirra, sem hún ætti nokkuð við: að skipta, 
ynni hún þá svo, að þeir gjörðu alt, hvað hún vildi, 
því hún sá fyrir fram alt það, sem þeir höfðu losta 
á að gjöra. Þessi góða kona hlustaði með athygli 
á það, sem grannkona hennar þuldi fram um raunir 
sínar, og vegna þess hún bæði þekti konuna og 
manninn hennar, lofaði hún að gjöra sitt bezta, og 
brúka alla þá kunnátta, sem hún hefði, til að ljetta 
Þessu mótlæti á henni. Hún tók þá stóra krukku 
fulla með vatn, setti hana á borðið, gekk tvisvar 


914 XXVII.. Meðal, að bóndi berji ei konu sína. 


sólarsinnis og einu sinni andsælis í kríngum það, 
en var á- meðan að tauta eitthvað fyrir. munni sjer, 
síðan ljet hún. þrjá smáa mola af salti í sama vatn, 
helti því síðan á flösku, og sagði: geymdu vandlega 
þetta vatn, og í hvert sinn sem. þú sjer, að mann- 
inum þínum ætlar að fara að renna í skap, þá taktu 
gúlsopa þinn af vatninu, og jeg.lofa þjer því, að 
svo leingi -sem þú heldur því í munninum, skal 
maðurinn þinn ekki berja þig. Konan þakkaði henni 
hjartanlega, og forsómaði ekki að brúka þetta með- 
„ al, eptir. því sem fyrir hana var lagt. Nú hafði hún 
eingan efa um, að þessi gamla kona væri galdra- 
norn, því í þá heilu viku, sem vatnið dugði, barði 
bóndi hennar hana ekki einu sinni, því síður optar. 
Hún varð mjög sorgbitin, þegar hún sá, að flaskan 
„var orðin tóm, fór því sem fljótast aptur til grann- 
konu sinnar, og beiddi hana að gefa sjer á hana 
af sama aptur. Þú þarft þess ekki: með, fuglinn 
minn, sagði: kunnáttu- konan. Vatnið er úr læknum, 
sem rennur milli bæanna okkar beggja, en orðin, 
sem jeg talaði yfir því, þýddu ekkert. Hvað um 
það, sagði aðkomandi konan, það vatn hafði þó þann 
krapt, að maðurinn minn hefur aldrei barið mig síð- 
an. Það kom af því, svaraði gamla konan, að þú 
svaraðir honum eingu, því þú gazt ekki talað, með- 
an þú hafðir vatnið í munninum. Farðu nú heim 
„aptur, og þegar þú sjerð, að maðurinn þinn er drukk- 
inn, ellegar illa liggur á honum, þá í staðinn fyrir 
'að:jafnkýta honum ellegar vera svörul, önugleg í 
orðum, og ertin, þá einsettu þjer að þegja, rjett eins 
og munnurinn á þjer sje fullur með vatn, og þá 
muntu reyna, að honum rjenar reiðin. Þessu ráði 
fylgði konan trúlega, og það varð henni að góðu; 
því þegar bóndi hennar fjekk ekki leingur ill svör, 
vandist af honum að vera bráðar til reiði, hann fór 


sKKNIIL. Gátur. 215 


þar eptir vel með konu sína, og elskaði hana heitt, 
strax sem hún var orðin gæf og hógvær. od í 


KKVI GÁ TUR.. 
66). Stafur. 67). Brú. 68). Túnglsljós.. 60) Eyra. 70). 
Penni. 

71). Stóran. brúka mig einasta bændur, sen lítin 
þeir, sem eru af æðri stigum; stór er.jeg sett- 
ur upp við vegg, en lítill látinn í nett hulstur: 
stór er jeg brúkaður einsamalltil vinnu, en lítill 
þarf jeg optast annan með mjer til:hjálpar. 

72). Hvað. er ómissanlegast við hvérja máltíð ? 

13). Mitt eingi verður ekki slegið, fyrr en alt grasið 
er undir snjókrapi. 

74). Ofan á: mjer fer þú upp, og ofan á mjer niður. 
Þó verður þú vel að mæla mig með skrefum 
þínum, því. þú getur ekki farið eins lángt og þú 
vilt, heldur ræð jeg því, hvað lángt þú fer, ann- 
ars verður þú að staðnæmást uppi eða. niðri. 

75). Eins og jeg er, verð jeg. Sje jeg úng, þá verð 
jeg úng; sje jég gömul, þá verð. jeg gömul; 
sje jeg blíð, þá verð jeg blíð, sjejeg dimm, þá 
verð jeg dimm. Jeg hef. augu, og sje ekki, 
eyru, og heyri-ekki, munn, og mæli ekki. 


XXIX. „ (SPÁKONA ANNA). GEKK, EIGI ÚR 
MUSTERINU, ÞJÓNANDI GUÐL NÓTT oG DAG 
, MEÐ FÖSTUM OG BÆNAHALDL ; Lúk. 2, 91. 
Þetta (sagði jeg við börn mín) má:ei skiljast 
Svo, sem Anna hafi. aldrei. út úr musterinu farið, en 
hafi alt af verið: að offra, og fremja. þar:opinbera 
guðs dýrkun, heldur 1) er það af lærðum mönnum 
fullsannað, að: kvennfólk framdi hjá, Gyðingum ekk- 
ert opinberrar guðsþjónustu verk, nema. einúngis að 
sýngja heilaga sálma, og að. því leyti:sátti Anna * 


216 XKIX.: Kirkjuferðir. 


spákonu nafnið, 1, Sam. 10, 5; Dóm. b. 4, 4., 5, 1; 
1. Kor. 11,5. En guðræknar kvinnur voru við 
þjónustugjörðina, lofuðu guð, þökkuðu honum, og 
tilbáðu hann, 1. Sam. 2; 24; Lúk. 2, 22. 38. 4l. 
Eigi færi jeg samt þessu mínu máli til sönnunar 2. 
Mós. b. 88, 8., þar sem getið er um „þvert yfir frá 
konunum, sem þjónuðu fyrir samkundudyrunum“ 
því þar skil jeg einkum, að fagrar myndir hafi verið 
til prýðis við samkundu-tjaldbúðardyrnar. 2) Anna 
mun ei nótt og dag hafa verið í musterinu, enn síð- 
ur ætíð verið að biðja guð, og þakka honum, því 
það stenzt einginn maður í sífellu. Hjer er mein- 
íngin, að hún, eins og vjer að orði komumst, var 
vakin og sofin í, ljet sjer um ekkert vera meird ant, 
en að vera á tilsettum fórnfæringa og guðsþjónustu 
tíðum í musterinu, og forsómaði það aldrei. Þannig 
takast orðin altíð og nótt og dag í ritningunni 
Lúk. 24, 54; Sálm. 1, 2; Mark. 5, 5; Lúk. 18, 1. 
1; Post.egs b.:10,2;:20., 31.; 1. þess: 2, 9:og 3, 
10; 2: Þessal. 3, 8; 1. Timót. 5; 5; 22 Tím. 1, 3, 
o. s. fr. En hvað eigum við af þessu að læra, börn- 
in mín? Þessi háaldraða kona var svo kostgæfin í 
að vitja guðs musteris; en hvert ykkar var það, sem 
ljet skila fyrir sig til mín í morgun, að það mætti 
vera inni, og fara ekki í kirkjuna, því svo kalt væri? 

„ Lýpur. Það var jeg, faðir minn góður! mig 
næddi allan ísegn þegar jeg kom út í morgun, svo 
hvast og kalt var þá. 

Prnsrur. Þegar ekkert gott á að gjöra, Lýður 
minn, nema það, sem maður þarf ekkert að leggja 
hart á sig fyrir, þá verður það mjög litið. Jeg er 
hræddur um þá verði of heitt á sumrin, eins og núna 
var of kalt. En hann jafnaldri þinn, hann Þorsteinn 
á Hálsi, var þó við kirkjuna, og átti samt bæði á 
móti og lángan kirkjuveg. Samt tók jeg eptir, að 


XKIX.  Kirkjuferðir. 217 


þeir voru ekki í kirkju, sem bæði áttu skemri veg, og 
líka voru eldri, og betur klæddir, en hann Þorsteinn. 

Enurnnun. Jeg veit þjer munið meina til mín, 
hússbóndi góður, en jeg var í kirkjunni báða há- 
tíðisdagana, og þá veit jeg að ekki skipar fororðn- 
íngin manni að fara optar til kirkju, helzt á vetrar- 
daginn. 

Prestur. Heldur þú, Erlendur minn, að guð 
muni dæma þig einasta eptir fororðningunum? Nei, 
sýslumaðurinn hefur þær sjer fyrir reglu í dómum 
sínum. En samvizka þín og guðhræðsla eiga að 
sýna þjer, að þegar þú átt heima á kirkjustaðnum, 
þá er þjer hægra um kirkjuferðir en öðrum, sem 
leingra eiga. Að sönnu þekki jeg þig, að það kem- 
ur ekki af guðsorða forakti eður guðleysi fyrir þjer, 
þó þú sjert optar frá kirkjunni, en þú þarft að vera, 
heldur er það af því þú veizt ekki, hvað mikið á 
því ríður, að vera opt við opinbera guðsþjónustu- 

gjörð, og þjer mun ekki í úngdæminu hafa verið 
haldið til þess, svo opt sem skyldi, ef það er satt, 
sem sagt er, að hann fyrri hússbóndi þinn hafi gjört 
sjer að reglu að koma ekki til kirkju optar en þriðja 
hvert sinn, sem embættað var, en kirkju ykkar bar 
ekki optar en þriðja hvern á sumar, og fjórða hvern 
á vetur. 

ErLuennur. Satt er það, hússbóndi. góður, og 
því brá mjer svo mikið við, þegar jeg fyrst kom 
hingað í sókn, og mjer var sagt, þjer vilduð fólkið, 
sem gæti mist sig að heiman, og úngt og heilbrigt 
væri, skyldi koma hvern helgan dag til kirkju að 
forfallalausu. Jeg hef aldrei getað skilið það, að 
svo mikið ríði á kirkjuferðunum, þegar maður ann- 
ars helgar hvíldardaginn. 

Prestur. Hefðir þú, Erlendur minn, og margir 
fleiri hugsað eptir því, hvað stór velgjörð af guði 


, 


218 XXIX.  Kirkjuferðir. 


ein helgi í hverri viku er, þá þækti þjér og þeim ei 
svo litið til kirkjuferðanna koma. Stóra „velgjörð 
veitti guð með þeirri tilskikkun mannsins líkama, 
sem ætíð þarf endrum og sinnum að fá hvíld og 
endurnæríng, annars úttæmist hann og örmagnast af 
sífeldu sliti og stritvinnu. Samt var sú velgjörðin 
miklu stærri, sem þar með veittist sálunni. Ef hug- 
urinn' er sí og æ, fastur við búksorg, líkamans vinnu 
og tímanlega muni, þá yrði ávöxturinn af því þúng- 
sinni, dofinleikur til alls, sem sanna og staðfasta 
sælu snertir, og maðurinn mundi fljótt gleyma guði 
sínum, til hvers hann sjaldan hugsaði, ef hann hefði 
ei tiltekinn fastsettan tíma að upplypta „sinni sínu 
og: hugskoti, til að athugá hans gæzku og velgjörð- 
ir, sem hann á umliðnum sex dögum hefur mönnun- 
um gefið, þakka honum fyrir þá, og biðja um guðs 
náð, vernd og aðstoð til: að lifa vel, líða þolinmóð- 
lega, og halda uppbyggilega áfram á lífsins skeiði 
tilkomandi vikuna. Til þessa þjenar lángtum betur, 
sameiginlega með mörgum öðrum í heilum söfnuði 
að sýngja guði lof, biðja í einingu, og fá sameigin- 
legan lærdóm af kenningum prestsins, „en einasta að 
blýða á lestur í heimahúsum. Allir, sem rjett að- 
sæta það, sjá líka guðs gæzku í því, að hann heimt- 
ar ei meira af oss, en einn daginn af sjö, en skilur 
oss eptir sex til að vinna á, og þar að auk. ér það 
enn ein velgjörð, að hann þennan eina dag ekki 
heimtar neitt af oss, sem oss þarf ervitt eður bágt 
að falla;.því það er einasta að koma saman í hans 
húsi, til að vegsama og tilbiðja hann, sjálfum oss 
til betrunar, lærdóms og uppörfunar í því, sem oss 
er nauðsynlegast og ómissanlegast. 

SigurÐur. En var ei sabbatsdagur Gyðinganna 
partur af kivkjusiðum þeirra, og skuggi einn, þar 
sem vjer höfum sjálfan líkamann, Krist, .og kristi- 


1 


s 


KKIK. Kirkjuferðir. 219 


legt: frelsi, svo. vjer ei þurfum leingur á því Gyð-. 
ínga stafrofi að halda? 

' PrésTur. Satt er þetta að nokkru leyti, Sig- 
urður minn, en þar af má samt ei draga, að öll skylda 
vor áhrærandi einn helgan dag í viku sje burttekin 
og orðin að eingu: Sunnudagshelgin er hjá kristn- 
um mönnum eins gömul og lærdómur nýa testa- 
mentisins; postularnir Hetu söfnuðinn þá koma sam- 
an, og hafa án efa útvalið þann dag, eða drottinn 
Jesús hefur tiltekið. hann í minning þess, að hann, 
endurlausnarinn vor, reis þá frá dauða, hverrar vel- 
gjörðar oss ber ætíð að minnast, og láta hana vekja 
upp fyrir oss, að vjer eigum af syndanna dauða tpp 
að rísa, Róm. 6, 4. En það þú, Sigurður minn, 
sagðir um Gyðinganna sabbat, þá megum vjér guði 
fyrir þakka, að vor opinber guðsþjónusta er. óvand- 
ari, ljettbærari og frelsismeiri en Gyðinganna; þeirra 
fórnfæríngar kostuðu fátæka mikið; siðalögmálið var 
„margbreytt, þeir urðu að vera eins og á glóðum, 
hvert ekkert hefði mistekizt, ekkert lýti verið á 
fórninni, eingin yfirsjón í hreinsuminni og offurs- 
aðferðinni; það var bágt fyrir þá að. vera óhreinir og 
skildir um stund og tíma frá allra manna samneyti 
fyrir hvern smámuninn, og þúngt að fara þrisvar á 
ári frá einum 'landsenda til annars að Jerúsalems 
musteri. Frá öllum þessum þýngslum erum vjer 
fríir, því guð heimtar nú ekki af oss annað en frjálsa, 
ljúfa og einlæga dýrkun munnsins og hugskotsins, 
Sem fátækir geta eins vel í tje látið og ríkir; svjer 
þurfum ei að fara nema spölkorn, eins eða fárra 
klukkutímaferð,- til kirkjunnar. (Og getur sá Þá 
kristinn heitið, sem lætur hvern einn smámun, litla 
skúr eða næðing, halda sjer heima frá kirkjunni, og 
hindra sig frá að nýta sjer þá miklu guðs velgjörð, 
Íhans söfnuði að lofa guð, vegsama hann og þakka 


220 KXIK. Kirkjuferðir. 


honum, beétrast af guðs orða heyrn, og staðfestast í 
sönnum guðs ótta? Æ, hvað ólíkir eru slíkir Da- 
við konúngi, sem ekkert stærra yndi hafði, en að 
birtast í húsi drottins? Hvað yndislegur, sagði hann 
(ellegar Samúel, ef hann hefur sálminn ort), hvað 
yndislegur er þinn bústaður, herskaranna drottinn, 
mig sárlángar til að koma í forgarð drottins, mitt 
hjarta og hugur hrópa af gleði til hins sannarlega 
eilífa guðs, Sálm. S4, 2. 8. 

SigurÐur. En hvað er þá, prestur minn góður, 
sem maður á sjerlega að gjöra til kirkjunnar ? 

Prestur. Að vegsama guð, biðja hann, og 
betrast af að heyra guðs orð. Vjer vegsömum guð, 
þegar vjer samansöfnumst fyrir hans augliti, það er, 
hvar hans þjónustugjörð er framin, þökkum honum 
fyrir Jesúm Krist og allar þær velgjörðir, sem guð 
hefur veitt oss með honum, lofum og dýrkum guð 
fyrir alt það andlegt og líkamlegt gott, sem hann 
hefur látið oss í tje á umliðinni viku, gefið oss föt 
og fæði, verndað oss frá örbirgð, sótt, slisum og 
dauða, hjálpað okkur í okkar starfi og atvinnu, og 
blessað vorar útrjettíngar. Hjertil heyrir sjerí lagi 
saungurinn í kirkjunni; getur nokkur guðhræddur 
maður, sem hugsar um sálar velferð sína, og að 
hann birtist með mörgum öðrum sínum bræðrum fyrir 
guðs síns drottins augliti; getur, segi jeg, nokkur 
verið svo tilfinningarlaus, að láta sig einu gilda, 
hvort hann er nálægur eða ekki, þegar heill guðs 
barna söfnuður sameiginlega með hug og raust 
sýngur drottni alsvaldanda lof og dýrð, prísar sinn 
guð með sálminum: Til þín, heilagi herra guð, Sæl- 
ir eru, þeim sjálfur guð, og mörgum fleirum, en 
þó allra helzt þeim aðdáanlega sálmi: Heiður sje 
guði himnum á, eða, Alleinasta guði í himnaríki? 
Mikill sálardofi má vera, heldur að vilja slíma og 


. 


XKIXK. Kirkjuferðir. 21 


slóra einhverstaðar í nánd, en að hafa hlutdeild í 
svo yndislegu lofgjörðar verki! 

Það annað, sem jeg sagði ættiað vera vort er- 
indi til kirkjunnar, er að biðja guð, og á það mjög 
skylt við hið fyrr umtalaða, að vegsama hann; því 
þegar vjer þekkjum guð fyrir þann, sem vjer eig= 
um alt gott til lífs. og sálar að þakka, þá eigum vjer 
líka að biðja hann um alt það góða, sem vjer við- 
þurfum. Þess vegna er guðsþjónustugjörðin hjá oss 
byrjuð og enduð með bæn, og þeir gjöra illa, sem 
að nauðsynjalausu forsóma að vera við þá bæn; þeir 
mundu máske margir meira úr býtum hera:af þjón- 
ustugjörðinni,“ ef þeir af hug og hjarta beiddu með 
kórdjáknanum, sem hefur upp orðin fyrir söfnuðin- 
um, og minnir á það, sem oss ber þar að. biðja um. 
Ykkur þarf jeg ekki að segja, að saungur og bænir 
mega ei vera einbert munnflapur; ykkur hefur svo 
opt verið sagt það, þið vitið, að guð bænheyrir: ei 
aðra en þá, sem nálgast hann: með „auðmýkt, hrein- 
um ásetningi að hlýða honum, og sonarlegu trúnað- 
artrausti, sem gefur sig allan guði á vald, og lætur 
sjer alt lynda, sem hans speki álítur að vera. þjen- 
anlegast. iy 

Hið þriðja, sem á að vera vort erindi til kirkj- 
unnar er, að. betrast af heyrn guðs orða, það er, að 
læra hvað guð heimtar af oss, hvað hann ætlar sjer 
Með oss, styrkjast í trúnni á hann, og uppörfast til 
heilags lífernis. Þá vjer í úngdæminu lærum það, 
sem oss er nauðsynlegast að vita til vorrar sálar 
Velferðar, þá þarf það fyrir .oss að ítrekast, brýnast, 
Og upp á margvíslegan máta að útlistast, ef það á 
að vera vakandi fyrir vorum hugskotssjónum. Freist- 
íngarnar eru margvíslegar, móti þeim þarf þess 
Vegna margvíslegar Varnir, sem oss eru sýndar í 
Suðsorða prjedikun, þar verða „lastarna tillokkanir 


222 XKIX. Kirkjuferðir. 


ög“ vonzkunnar veiðibrellur útmálaðar, og: líka hvað 
gott dygðirnar með sjer færa.  Yfirheyrsla úngdóms- 
ins Í kirkjunni er:eins nytsamleg: þar getur hver 
einn í huga. sínum lesið svarið; sem úngdómurinn er 
áð. spurður, og fær þar að heyra útleggingu yfir eitt 
og „annað á, barnalærdóminum; sem þá rifjast upp 
fyrir þeim fullorðnu; þeir geta þar líka tekið eptir 
mörgu, sem þeir á eptir kunna að kenna únglíngum 
heimá hjá sjer, og leggja það. eins út fyrir þeim, 
eins og presturinn gjörði í yfirheyrslunni innan kirkja, 
hvað :mörgum kann að góðu gagni: koma, þegar nýi 
barnálærdómurinn kemst á gáng, því í fyrstunni er 
hver einn hlutur torveldari, en:þégar hann er al- 
gengur orðinn; „og svo erum þann lærdóm, að svo 
auðveldur, liðugur og góður, sem hann er; mun ó- 
vaninn í fyrstu gjöra hann þeim örðugan, sem ekki 
brúka: athygli og eptirtekt, hvernig hægast sje að 
innprenta og útleggja hann. 

En í því jeg, börnin mín. góð, nefndi. athygli og 
eptirtekt, þá vil jeg ei gleyma því að lyktum, „að 
biðja ykkur muna til þess, að allur ávöxturinn af 
kirkjuferðunum er undir því kominn, hvort þið brúk- 
ið athygli og eptirtekt, ellegar ekki. Vanti þetta, 
þá er allur saungur, bænir og guðsorða heyrn ykk- 
ur tileinkis gagns. Um sálmasaunginn, þegar hug- 
ur fylgir ei máli, segir guð, Amos 5, 23. 24.; „hættu 
„með. þína mörgu saungva! jeg get ekki feingið af 
„mjersað heyra upp: á lofsálmana af saltaranum 
„þínum, en sannsýnin fljóti eins og lækur, og rjett- 
„VÍsihseins og sírennandi uppspretta“; um bænina: 
„þessi lýður nálgast mig með vörunum, en hugurinn 
ser lángt þar frá“, Esaj. 29,13., Mark. 7, 6., og:uin 
guðsorða heyrn; að::sá, sem ekki heimfæri orðið 
upp á sitt „ástand, eða kappkostar ekki að breyta 
eptir því, heldur:er eptir sem áður eins: hálfvolgur 


;XXIK. -Kirkjuferðir. 223 


og hirðulaus í því góða, eins fastur:við sinn gamla 
syndavana óg vondar tilhneigingar, hann sje eins 
og sá, sem skoðar sig í spegli, en 'strax:sem hann 
snýr við bakinu, er búinn að gleyma ásjónu sinni, 
Ják. 1, 23. Hann, sem sagt hefur: „hver sem elsk- 
„ar mig, sá varðveitir mín orð,“ Jóh. 14, 21. 23, 
gefi: oss öllum náð til að elska, heyra, varðveita 
hans orð, og færa af því stöðugan ávöxt,;svo hann 
aptur á mót elski oss, og innleiði í þá sælu, var 
vot:sífeld iðja skal.vera,. að lofa og vegsama vorn 
góða gnð, hafa okkar yndi af að tála um hann, og 
auka vora þekkingu um hans dásemdarverk. 
Samsýngjum þá öll Davíð konúngi,.af sálmi 
hans 27. 1 
Jeg bið „eins: hlutar, herra guð! hann vil og 
gjarnan þiggja: áð jeg „mætti alla lífstíð í þínu 
húsi byggja, að horfa á, og heyra þá, heilögu 
guðs þjónustu, og vitja þess þíns. musterés, þar 
læra orðin beztu. 


XXX. MARGUR ÁGIRNIST MEIR EN ÞARF. 


„Einu sinni var maður nokkur, sem ekkert“ átti 
í eigu sinni, nema einn aumlegan kofa á bakkanum 
hjá litlum læk, og lifði ei á öðru en þeim smá 
murtum, sem hann veiddi í læknum, hvað þó var 
harla lítið viðurværi; samt var hann ánægður í fá- 
tækt sinni, því hann girntist ekkert nema það, sem 
hánn átti. Einu sinni kom honum í hug, að vilja 
Sjá kaupstað, og einsetti sjer að fara þángað daginn 
eptir.“ Þegar hann var að velta þessari för fyrir sjer 
í huganum, mætti honum ferðamaður; sem spurði, 
hvað lángt væri til næsta þorps, svo hann gæti 
fundið bæ til að vera í um nóttina. Þángað er þíng- 


nn 





2)Laágið er; Verði ætið hvað vill minn: guð. 


224 XXKX. Metnaður og ágirnd. 


mannaleið, svaraði fiskimaðurinn honum, en nú er 
orðið mjög framorðið; ef þú vilt vera hjer í kofan- 
um mínum í nótt, þá er þjer það velkomið. Ferða- 
maðurinn þáði það, og fiskimaðurinn, er ætlaði að 
taka gest sinn, sem bezt hann gat, fór að kveykja 
upp. eld, -til að sjóða nokkrar murtar. Meðan hann 
var að þessu, saung hann, hló og ljek við hvern 
sinn fingur. Mikið máttu veralánsamur, sagði gest- 
ur hans við hann, að vera svona kátur. Jeg vildi 
gefa alt hvað jeg á, til að geta verið eins glaður 
og þú. Hvað hindrar þig frá því, svaraði fiskimað- 
mrinn? -Gleði mín kostar mig ekkert, og jeg hef 
aldrei orsök til að láta lgsgja illa á mjer. Eða 
geingur nokkuð sjerlegt að þjer? Æ, svaraði ferða- 
maðurinn, allir halda jeg sje sá lánsamasti maður. 
Jeg var kaupmaður, og græddi „mikla peninga, 
en jeg hafði aldrei ró eitt augnablik. Jeg var 
sífeldlega hræddur um, að aðrir mundu svíkja mig, 
vörurnar, mínar kynnu að skemmast, eða skipin 
mín brotna af ofviðri, og þess vegna hætti jeg 
kaupverzlun, en reyndi til að verða rólegri, og kom 
mjer í hátt embætti hjá konúnginum. Í fyrstu varð 
jeg svo lánsamur, að geðjast honum vel, jeg varð 
uppáhaldið hans, „og jeg hugsaði þá, að jeg mundi 
verða ánægður; en innan skamms sájeg, að jeg miklu 
heldur var þræll konúngs, heldur en uppáhald hans. 


Sífeldlega varð jeg að láta á móti geði mínu, til: 


þess að hans vilji feingi framgáng. Hann var gefinn 
fyrir dýraveiðum, en jeg fyrir kyrsetu,. þess vegna 
varð jeg allan daginn að. vera að riða með honum 
um skógana, og þá jeg á kvöldin kom heim laf- 
þreyttur, og mig blóðlángaði að fara að hátta, þá 
hafði frilla hans tilbúið. dans eða veizlu, og mjer var 
sjerílagi ætluð sú æra, að vefa einn af boðsmönnun- 
um, til þess að konúnginum mætti það betur líka- 


XXX.. Metnaður og ágirnd. 225 


Jeg varð þángað. að fara, hversu: sem mjer var það 
á móti; en konúngsins blíða huggaði mig þó nokk- 
uð í þessu. „Nú er. nálægt hálfum „mánuði síðan hann 
fór að tala blíðlega wið:einn. af herranum, hvern 
hann, hefur.og látið útrjetta tvent smávegis, og sagt, 
að hann, hjeldi sá væri. skikkanlegur „maður... Frá 
því augnabliki sá jeg fullkomlega, að jeg var tap- 
aður,' eg nú: hefur ekki komið. dúr á „auga: mitt í 
margar nætur. En, svaraði fiskimaðurinn, leit þá 
konúngurinn. reiðuglega til þín, eða: hætti hann, að 
halda leingur upp á þig? Ónei, svaraði þessi. mað- 
ur, konúngurinn vár blíðari við. mig, „en hann var 
vanur; en-gættu að því, að nú hjelt hann.ekki upp 
á mig einan, og allir sögðu, að. hinn. herrann mundi 
innan skamms. verða annað uppáhaldið... Af því sjer 
þú, hversu. þetta er óþolandi, og þess vegna,.ér jeg 
nú nærri. dauður af; ólund. „Jeg: gekk í: gærkvöldi 
sorgbitinn í svefnherbergi: mitt,..og þá.jeg var al- 
einn, grjet jeg, svo jeg flaut í tárum., í Rjett, í; einu 
Sá jeg stóran og svipgóðan mann, „sem, sagði til mín: 
Grímkell, jeg aumkast yfir þig; ef. þú vilt; verða 
rólegur, 'þá kasta frá þjer elsku „til „ríkdómsins og 
metorðagirnd.  Æ, herra, sagði jeg. við:þenna,mann: 
Jeg. vildi það hjartans feginn, en. hvernig á jeg að 
fara að. því?  ' Farðu burt. frá hirðinni, sagði hann 
Við mig, og haltu áfram í tvo:daga götuna, sem fyrst 
verður fyrir þjers þú munt þá sjá. vitleysu þess manns, 
og mun þá metorðagirnd þín læknast. Þegar þú ert 
búinn að ferðast áleiðis í tvo daga; þá farðu til baka 
Sama veg, „og vertu wiss.um, að. þjer, einum skal 
Verða, að; kenna, ef þú ekki verður glaður og róleg. 
ur. Áf hlýðni við þenna mann er jeg nú búinn, að 
ferðast heilan dag, og ætla enn að: halda. áfram á 
Morgun, „en naumast get jeg vænt. mjer.! þeirrar. ró- 
Semi, sem hann hefur. lofað mjer; 
15 


996 XXX. Metsaður og ágirnd. 


“ Beégár fiskinaðurinn heyrði þetta, gat hann ekki 
að sjer gjört að hlæa ekki að því, hvað heimskur 
þessi virðíngagjárni maður var, sem áleit alla sína 
lúkku ríða á því, hvaða tillit konúngurinn hafði til 
hvers-eins.. Mjer skal vera kært, sagði hann við 
ferðamanninn, að sjá þig aptur, þegar þú ert búinn 
að gjöra góða ferð upp á þetta efni; haltu áfram 
ferð þinni, og að tveggja daga fresti komdu híngað 
aptur til kofans þess arna, því jeg ætla líka að ferð- 
ast; jeg hef aldrei komið í kaupstað, og jeg veit af 
því, að jég muni skemta mjer þar vel í öllum glaumn- 
ti, Sem þar má vera. Það er mikil heimská fyrir 
þig, sváraði  ferðamaðurinn; úr því þú ert; nú sem 


stenðar) lánsamur, því viltu þá leitast „við að gjöra 


þig ólánsaman. Kofinn þinn sýnist þjer nú nægileg- 
tir, en“þegar þú ert búinn að sjá stórgarðana og 
hallirnar, þá sýnist þjer hann ofur lítill og aumlegur. 
Þú ert nú ánægður með fatnaðinn þinn, því þú hef- 
ut skjól af honum; en þjer mun svíða í hjartanu að 
sjá hann, eptir að þú ert búinn að aðgæta skart og 
viðhöfn ríkismannanna. Góðurinn minn, sagði fiski- 
maðurinn við gest sinn, þú ert nógu skorinorður að 
tala um að tarna, en brúkaðu alla þessa greind til 
að læra, að fúla ekki áf því, þó einhver líti við öðr- 
um eða tali til þeirra; heimurinn er fullur af þess- 
konar fólki, sem gefa öðrum heilræði, en kunna ekki 
að stjórna sjálfum sjer, Ferðamaðurinn svaraði eingu, 
því það er ekki 'siðsamlegt að kýta við hússbóndann 
í húsum hans. í En daginn eptir hjelt hann áfram 
ferð sinni, og fiskimaðurinn byrjaði ferð sína. Að 
tveggja daga fresti kom ferðamaðurinn, Grímkell, 
aptur til kofans, svo að ekkert sjerlegt hafði fyrir 
hann borið. Þar fann hann fiskimanninn sitjandi Í 
dyrunum, hann studdi hönd undir kinn, og starði á 
jörðina. Um hvað ertu að hugsa? spurði Grímkell. 








XXKX. Metnaður og ágirnd. 221 


Jeg er að hugsa um vesöld mína, svaraði fiskimað- 
urinn. Jeg skil ekki, hvað jeg hef syndgað á móti 
guði, að hann skuli hafa gjört mig svo fátækan, 
meðan fjöldi annara manna eru svo ríkir og ánægð- 
ir? Í sama augabragði birtist sá maður, sem: hafði 
skipað Grímkeli að ferðast í tvo:daga, og sem var 
eingill. Hvers vegna, sagði hann við fiskimanninn,, 
fylgðir þú ekki ráðum hans Grímkels? Þegar: þú 
sást, hversu glæsilegur kaupstaðurinn var, kom upp 
hjá þjer ágirnd og. metorðaþorsti, sem hata burt- 
tekið gleðina og rósemina frá. þjer.  Stöðva þínar 
lystíngar, og þá muntu fá aptur það, sem þú hefur 
mist. „Það er hægt að tala, svaraði fiskimaðurinn, 
en mjer er það ei mögulegt, og jeg finn, áð jeg verð 
sífeldlega vesall, nema guði þóknast kynni að um- 
breyta mínum kjörum. Það yrði þjer til óláns,sagði 
eingillinn wið hann; trúðu mjer, og óskaðu. einkis 
nema þess, sem þú hefur.. Hvað sem þjér segið, 
svaraði fiskimaðurinn, þá getið: þjér þó ekki bannað 
- mjer að óska að komast í annað ástand. Guð bæn- 
heyrir stundum óskir þess drambláta, svaraði eing- 
illinn, en það er þá í bræði, og til að straffa hánn: 
Hvað kemur það yður við, sagði fiskimaðurinn; ef 
jeg þyrfti ekki annað en óska, þá skyldi jeg lítið 
kæra mig um hótanir yðar. Úr því þú vilt þína eig-. 
im ógæfu, sagði eingillinn, þá læt jeg. það: eptir þjer. 
Þú mátt óska þjer þriggja hluta, guð mun veita þjer 
þá. Fiskimaðurinn gatí hvorugan fótinn staðið fyrir 
gleði, óskaði að kofinn sinn mætti verða að í glæsi- 
legri höll; strax sjekk hann ósk sína uppfylta. Þeg- 
ar hann var búinn að skoða og dázt að höll þessari, 
óskaði hann, að litli lækurinn, sem var fyrir framan 
dyrnar, yrði að stóru hafi; og strax fjekk:hann sína 
ósk... Nú átti hann ekki utan þriðju óskina eptir; 
hann hugsaði sig nokkra stundum, og loksins ósk- 
lö* 


228 XKK. Metnaður og ágirnd. 


aði:hann, að kænan sín yrði að stóru kaupskipi, 
sem væri hlaðið með gull og gimsteina. Strax er 
hann sá skipið, fór: hann út á það til að skoða öll 
þessi auðæfi, er hann nú var orðinn eigandi að. En 
naumast var hann kominn út á það, fyrr en stórviðri 
kom upp á. Fiskimaðurinn ætlaði að fara á land, 
en þar var einginn vegur til. Þá fór hann að bölva 
sinni ágirnd, en þá var líka of seint að iðrast. Haf- 
ið braut skipið í spón, og uppsvelgdi eiganda þess 
með öllum hans auðæfum. Eingillinn sagði þá við 
Grímkel: lát þetta dæmi verða þjer til lærdóms. 
Þessa manns endalykt: er sú sama, og optastnær 
verður fyrir þeim dramblátu. Konúngshöllin, hvar 
þú nú átt heima, er sá nafnkunnugi ólgusjór, hvar 
stormviðri og skipbrot eru algeing. Á meðan þú 
enn nú getur, þá komstu á land, því þar að kemur 
loksins, að þú óskar þjer þess, og þá kannske það 
standi ekki í þínu valdi.. Grímkell varð hræddur af 
þessari sýn, lofaði að hlýða einglinum, og enti það. 
Hann fór burt frá hirðinni, til að búa á landsbygð- 
inni, hvar hann átti stulku, sem var dygðauðugri, 
en hún var fríð eða rík til. Í staðinn fyrir að bæta 
við sitt mikla ríkidæmi, brúkaði hann það með tempr= 
un:0g sparsemi, til þess að geta gefið fátækum það, 
sem hann hafði afgángs af tekjunum; þá varð hann 
lánsamur og ánægður, og aldrei kom sá dagur yfir 
hann, að hann þakkaði ekki guði, er hafði læknað 
hann af aura: og 'metorðagirnd, sem alt þángað til 
höfðu hindrað hans lán og ánægju 


XXKKI.  OPT ER VON VAKANDI MANNS 
DRAUMUR. 
Vonin er í allra manna hjörtum, svo þegar all- 
ar aðrar  sinnishræríngar hreyfa sjer ekki fyrr en 
tækifæri gefst, ellegar á vissum tímum æfinnar, þá 


XKKI. Vonargerði. 229 


byrjar vonin strax, sem vjer getum borið saman vort 
þá verandi ástand við það, sem vjer gætum seinna 
feingið. Hún er vön að fylgja oss í öllum tilfellum, 
og um alla vora æfi, drífur okkur sífeldlega til að 
öðlast nýtt og nýtt, og:lofar annaðhvort að minka 
vora mæðu, eður auka farsældina. 

Vonin er nauðsynleg í allskyns kjörum, stjett 
og standi; án hennar væru fátækt, sjúkdómur. og 
þrælkan. óþolandi. Sú stærsta lukka, sem nokkur 
kann að eignast í heiminum, getur ekki verið. án 
vonarinnar, og það líf, sem lukka og náttúra hafa 
gjört hið farsælasta, mundi ekki sýnast mikilsvert, 
ef það væri ekki kryddað og. prýtt með eptirvænt- 
íng nýrra gæða, og þeirrar ánægju, sem en er Ó- 
komin. Í hið minnsta getur ei hjartað orðið svo át 
nægt, sem mögulegt er, nema það hafi einhverja þá - 
eptirlaungun, sem uppfyllast skal. Þó vonin bregð- 
ist opt, þá metum vjer samt hennar loforð méir en 
sjálfrar lukkunnar gæði, og vjer höldum mikið upp 
á hana, þó hún pretti okkur; því vjer hugsum, að 
loksins muni hún bæta það upp aptur, sem vjer 
missum í biðinni. 

Jeg var að hugsa útí þessa undarlegu tilhneig- 
íngu, sem finnst SR öllum mönnum, og: með hverju 
svo margur: dregur sjálfan sig á tálar, og var jeg 
að vigta í huganum bæði ílt og gott,, sem hún með 
sjer færir, Þegar jeg óafvitandi datt í svefn, sýndist 
mjer þá alt í einu jeg vera staddur í svo stórum 
aldingarti, að jeg sá ekki út yfir hann. Alt hvað 
kríngum mig“ var, sýndist yndislegt. Jörðin var 
skrýdd öllu sínu skarti eins og á hásumardag, og 
allskyns fuglar súngu fagurt í skóginum. Þegar jeg 

sansaði mig, og fyrsta forundranin þr jeg 
að gæta nákvæmlega að þessum yndæla stað. Jeg 
Sá, að það, sem nú bar fyrir augun, mundi vera lítið 


230 XKKKI. Vonargerði. 


að reikna hjá því, sem var skamt þar frá, jeg mundi 
finna fegri blómstur, tærari vatns uppsprettur og 
fallegri skóga, hvar fuglasaungurinn mundi enn bet- 
ur lífga mig upp. Trjen í kríngum mig voru græn 
með ilmandi blómstrum, en lítið leingra burt voru 
þar að auki girnilegustu ávextir á þeim. Jeg ætlaði 
að taka þá, en áður en jeg komst að þeim, mistu 
þeir bezta litinn, eða duttu niður á jörð, svo þeir 
skemdust, og fuglarnir flugu undan mjer upp yfir 
eikurnar. Hvernig sem jeg flýtti mjer, sá jeg á- 
nægjuna, en náði henni ekki, því það sýndist, eins 
og hún væri að ganta mig, og gefa mjer við fót, 
til þess jeg skyldi elta hana. 

Þó mjer væri nú um og ó af þessari mæðu- 
blönduðu gleði, hjelt jeg samt alt jafnt áfram, og 
hugsaði jeg mundi loksins geta náð þeirri ánægju, 
sem jeg aldrei misti sjónar á, þó hún sýndist vilja 
skreppa frá mjer. Loksins sá jeg fjölda fólks af 

- allskonar aldri og standi, sem allir sýndust að vera 
hluttakandi í sömu almennilegu farsæld. Á útliti 
þeirra var hægt að sjá trúnaðartraust, og ánægjan 
skein út úr augum þeirra. Samt var hægt eptir að 
taka, að sjerhver þeirra hafði innvortis leynilega 
gleði, sem sá hafði einsamall út af fyrir sig, og fá- 
ir ljetu á því bera, hvað þeir höfðu fyrir stafni, eða 
sögðu öðrum, hvað þá umvarðaði. Margir hlupu svo 
hart, að það sýndist, eins og þeir væru útlendir 
menn, er væru einasta á ferð að seðja forvitni sína. 
Jeg ljet mjer það þess vegna vera nóg að horfa á 
þá, en vildi ekki tefja þá með óþarfa spurningum. 
Loksins fann jeg fjörgamlan mann, sem ekki gat 
fylgzt með hópnum; jeg talaði til hans, en hann 
snjeri sjer snúðugt frá mjer, og skipaði mjer að tefja 
sig ekki, því hann ætti nú von á, sá tími væri loks- 


KXKI. „ Vonargerði. 231 


ins kominn, „að til.sín væri. kastað ávextinum.. fyrir 
alt sitt erfiði, og skaðabót fyrir allán sinn kostnað, 
Jeg skildi við þenna,. og. yrti á annan, „sem á 
svipinn var „blíður og. „viðmótsgóður; hugsaði, jeg 
hann mundi betur taka undir „við mig, en; hann 
hneigði sig, og sagðist skyldi álíta sig. hinn, lánsamr 
asta, ef hann gæti þjenað mjer, en í þetta sinn; væri 
sjer það aldeilis ómögulegt; því það embætti. væri 
nú komið undir að verða liðugt; sem hann hefði; ver- 
ið.að sækja um í 30. ár. Jeg.talaði þá. til annars 
manns, sem þar var næstur, „enhann. flýtti, sjer. að 
ná arfi eptir föðurbróður sinn, sem :upp. á náttárleg- 
an máta ekki átti lángt eptir „lifdaganna., Honum 
fylgdi ennnú einn, sem var. að. bera sig. að. ljúka við 
bók, er átti að prentast, og þegn Tea 1EfRat 
tíma til að ansa mjer. Er 
Nú sá jeg mjer tjáði ekki að: spyrja, aðra, og 
ásetti mjer þess vegna sjálfur að komast eptir, því, 
sem mjer var forvitni á að vita, en sá í því; úngan 
mann, sem vel lá á, og sýndist ekki að.taka sjer 
neina sorg. nærri. Upp á spurningu mína; svaraði 
hann: jeg væri: í aldingarði Vonar DARRA 
dóttur, og allir þeir, sem hjer væru: á. ferð, :geingjust 
fyrir loforðum vonarinnar, „en keptust við af „öllum 
kröptum að ná þeim gáfum, sem húu hefði, í hendi 
sjer. „Jeg leit þá hærra upp, hvar jeg sá. gyðjuna í 
sínu hásæti; hún var úngleg að útliti, hafði í kríng- 
um sig öll lukkunnar gæði, og allskonar ánægju, 
sem í heiminum kann; að fást, var sífeldlega hýr og 
brosandi; en allir, er hana:sáu, hugsuðu, að „þessi 
háðar, hýrleiki heyrði sjerhverjum þeirra til, út af 
fyrir sig, og þókti, einsog hún 'metti sig meir en 
alla aðra; allir hinir höfðu sama trúnaðartraust, „og 
Voru í sömu leiðslu. a 
Jeg fór upp: á háar hól, svo-jeg gæti sjeð yfir 






232 „ KKKIE  Vonargerði. 


alt svæðið, og hvað hver af þeim hefði fyrir stafni, 
sem flyktust að gyðjunni. Jeg sá, að þeir komu 
inn um tvær dyr, ér voru á Vonargerði. Annar þeirra 
gætti Skynsemi, en hina Innbirlíng. Skynsemi var 
vandlát og ekki mjúk á manninn, lofaði þess vegna 
fáum inn, og lókaði stundum dyrunum „ þegar sízt 
varði. „ En Tálbiðling var hógvær og altjeleg, dyr 
hennar voru víðar, og hún tók vel móti öllum, sem 
sig buðu fram, Svo þeim stóð gángurinn allt jafnt op- 
inn, sem ánnaðhvórt höfðu kviðið fyrir spurningum 
hennar Skynsemi, ellegar hún hafði utilokað. 

“ Þeir, sem kómu inn um dyrmar hjá Skynsemi, 
komust til hásætis vonarinnar um örðugan, ósljett- 
an, brattan og któkóttan veg, sem hjet Bratti-stíg- 
ur. Þeir sáu ekki í fyrstunni, hvað torvelt var að kom- 
ast hann upp, en reyndu það samt brátt; opt urðu 
þeir að standa við rjett í einu, þegar þeir hugsuðu 
eingin hindran gæti staðið þeim í vegi. Þeir mættu 
svo ímiklum bágindum á þessari ferð, hrösuðu svo 
opt, undu fót úr liði, í einu orði, komust í svo mik- 
inn háska og óteljandi bágindi, að margir af þeim 
snjeru aptur, aðrir gáfust upp á miðri leið, en fáir 
komust til hásætis vonarinnar. Flestir af þeim síð- 
ast nefndu iðruðust eptir, að þeir hefðu gjört sjer 
svo mikið ómak, þegar þeir vöru búnir að ná því, 
sem gyðjan hafði lofað, og sumir vildu gjarnan aldr- 
ei hafa feingið það. Hinir fóru burt með gáfur 
hennar, þeim fylgdi Spekin að Ánægjustöðum. * 

Eptir það gætti jeg að þeim, sem komu hinu 
megin inn um dyrnar hjá Innbirlíngu, en gat ekki 
sjeð, að nokkur vegur lægi þaðan til hásætis vonar- 
innar, jafnvel þó þessi gyðja sæist aföllum, og hún 
byði sífeldlega gáfur sínar með mildu og hugarlát- 
legu tilliti, bendandi þeim að koma nær, og taka 
við, hvár af allir glöddust í hjarta sínu.  Vegarinn 


XKKI. Vonargerði. 233 


var svo óviss og dimmur, að einginn varð var við, 
hversu ómögulegt var að komast þeim megin að há- 
sæti gyðjunnar, en hver og einn ímyndaði sjer, að 
hann hefði fundið götu-stíg, sem einginn annar 
vissi af. Fjöldi manns var að reyna til upp á allan 
máta að komast áfram; en hvað sem þeir tóku til 
bragðs, gátu þeir aldrei nálgazt hásætið, samt horfðu 
þeir alt jafnt á vonina, og hlóu að þeim, sem fóru 
Bratta=stíg, og urðu þar mikið. nærri sjer að taka. 

Margir af þeim, sem “voru í æðstu metum hjá 
Innbirlíngu, vildu ekki hafa stórt ómak fyrir að kom- 
ast:til hásætis vonarinnar, en fóru strax í Letidal, 
hvar einginn asi,' ákafi eða skarkali var; þaðan 
blíndu þeir á vonina, og ætluðust til, hún mundi 
sjálf koma ofan til þeirra. Allir. sem sáu þá, spott- 
uðust að þeim, en þeir ljetu það ekkert á sjer festa, 
kærðu sig hvorki um 'brígæli nje fyrirlitningu, en 
biðu í værð óg makindum eptir því, að gyðjan kæmi 
að útbýta milli þeirra hennar gáfum: 

Jeg: fór að finna þessa góðu menn í Letidal, 
Þeir voru líka boðnir og búnir til að svara mjer upp 
á spurningar mínar, buðu mjer alúðlega að staðnæm- 
ast hjá sjer, og hafa hlutdeild í allri þeirra gleði; 
en í því snjeri jeg mjer við, og sá, hvar tvær of- 
boðslegar ófreskjur komu í dalinn, hjet önnur þeirra 
Örbirgð, en hin Elli. Þegar dalbúar sáu þær, hvarf 
burt öll gleði, en stunur, kvein og óp kom úr hverri 
krá, við hvað jeg hrökk saman og vaknaði. 


XXKIL RÁÐNÍNG GÁTNANNA. 


11). Kvísl og þrítentnr gaffall. 72). Munnurínn. 79). 
Skegg. 74), Stígi, 75). Máluð mynd. 


234 — XXXIIL Að vita fyri fram forlög sín. 


XXKXÍII.. ÍLT ER-AÐ EIGA. ÓSKIR MARGAR, 
EF EINGIN KEMUR TIL.BJARGAR. 


Börnin mín og fólkið voru út af draumnum, 
sem jeg hafði sagt: þeim í gærkvöldi, að tala sín á 
milli um vonina, hversn hvikul hún væri,. og bezt 
mundi vera, ef maður sæti haft vissu sína um 
alla óorðna hluti, svo hvorki fallvölt von nje óþarfa 
ángist blektu hann. Meðan á þessu tali stóð, og 
sumt af fólkinu á pállinum var að óska sjer, þáð 
feingi að vita, hvað hjer eptir ætti á daga að drífa, 
kom jeg inn í baðstofuna, heyrði „jeg þá, að einn 
- sagði: að með. því móti væri hægt, að búa sig und- 
ir hvað sem tilfalla kynni; annar, að þá þyrfti mað- 
ur:ei að hræðast það, sem mótdrægt yrði, eins: og 
ef það kæmi að óvörum; þriðji, að ekkert væri svo 
sárt, sem gánga í þoku og blindni út í hvað eitt,.og 
vita ekkert um'“endalokin.  Geirdís vildi vita, nær 
hún mundi giptast; Sigmundur, hvað hluturinn sinn 
mundi verða hár, því:það var fyrsta sinn, hann átti 
að vera formaður, en Sigurður, „alt hvað á dagana 
mundi fyrir sjer drífa. Jeg gekk nokkra stund þegj- 
andi um gólf, og ljet eins og jeg heyrði ekki, hvað 
verið var um að ræðá,, en þá Sigurður yrti á mig, 
og sagði: það vænti jeg yrði bezt og þarflegast, 
sem þjer mynduð „óska yður fyrir fram að vita, prest- 
ur minn góður, ef þjer ættuð kost á um að velja? 

Prestur. Hægt er það upp að. telja, Sigurður 
minn, sem jeg vildi fyrifram vita, því það er ekkert. 

„SitgurÐur. Svo sem allir hafa vit og vilja til 
að óska sjer einhvers, svo er líka náttúrlegt, að hver 
einn vilji vita, hvort hann muni fá ósk sína, eða 
ekki. 

Prestur. Það er sitt hvað, að óska sjer alls 
hius bezta, vilja vita óorðna hluti, sem oss viðkoma, 
eða að oss sje gott og þjenanlegt, að fá þá fyri 


XXXIIL. Að vita fyrifram forlög síi. „ 235 


fram að vita. Ef jeg vissi, að sá spásagnar-maður 
væri til, sem gæti með sanni sagt mjer mína ókomnu 


æfi, þá skyldi jeg flýja hann og forðast, eins og 


dauðann sjálfan, og jeg er viss um, að væri nokk- 
ur slíkur maður til, þá væri hann veröldinni hinn 
skaðlegasti sem orðið gæti. jo 
Srgurgur.. Þegar þjer takið svona djúpt í ár- 
inni, þá veit jeg ei, hvort þjer talið þetta, prestur 
minn góður, af alvöru, ellegar þjer eruð að reyna 
ókkur. Er það mögulegt, að. það. sje skaði, að vita 
fyri fram forlög sín? Því þó ei væri það til ann- 
ars; þá gleddist:maður samt lángan tíma af láni sínu, 
ef hann þekti það fyri fram. 
Prestur. Þó maður feingi einúngis að þekkja 
lán sitt fyri fram, og ekkert um mótlæti sitt, þá - 
væri það jafnvel skaðsamlegt; því bæði væri það 
alleinasta til að vekja upp eptirlaungun til að vita 
meir, maður þekti ei lán sitt eður ánægju að held- 
ur, þó hann vissi eina eður aðra ánægjulega greind 
af forlögum sínum, og þar til þækti manninum ekk- 
ert til hins góða koma, þegar það fram við hann 
kæmi, eptir að hann leingi hefði verið viss um að 
öðlast það. "Sá sem fyri fram veit, að hann muni 
lifa fram á tíræðis aldur, vill líka vita, hvort hann 
muni með fram fá heilbrigði, heiður, ríkidæmi, barna= 
lán, og meðan honum er alt þetta óljóst, þá er hann 
litlu nær en áður. Hún Geirdís þarma vildi vita, 


hvort hún á næstkomandi ári mundi giptast eða ekki, 


en þó henni væri sagt það, mundi henni líka vera 
forvitni um, hvort hún þá feingi gott hlutskipti, 
hver jörð. henni hlotnaðist að búa á, hvernig fjár- 
hagur hennar mundi verða, hvort fyrir henni ætti 
liggja að komast hart niður að börnum sínum, og 
ótal fleira. Gæfa og ógæfa eru ætíð í hvers eins 
manns líferni samfara; af þeim er alt efnið í forlög- 


236 — XXKIIL. Að vita fyri fram forlög sín. 


um vorum samantvinnað, og hvað meira er, það, 
sem almennilega kallast gæfa, er opt og tíðum 
vor stærsta ógæfa, eins.og aptur á mót mesta gæfa 
vor margsinnis stendur sá þeim fótum, sem alment 
kallast. ólán. Þeir sem öðlast alt, hvað hugur og 
auga girnast, sællíh, auðæfi, metorð, og þurfa sem 
minnst fyrir atvinnu sinni að hafa, þeir þykjast eiga 
mesta láni að fagna, en á þessu svellinu verður þó 
flestum hættast. Þegar einn veit fyrir gæfu sína, 
þá þykir honum ónýtt, nema honum sje. líka sagt, 
hvað leingi hún eigi að vara, og með hvaða atvik- 
um hún komi, eða eigi að fara, en öll þessi vitneskja 
um óorðna hluti getur hæglega orðið til:ílls eins, 
þeim sem slíkt yrði opinberað, hvar upp á jeg skal 
segja ykkur eptirfylgjandi dæmisögu: 

Á eyunni  Delfos í Grikklandshafi var musteri 
Apollós, hverju goði heiðingjar eignuðu spáfaragáf- 
una, og leituðu hjá því frjetta um forlög sín. Þáng- 
að fór maður einn að nafni Semnon; hann fjekk það 
andsvar: „fyrir þjer liggur stórt happ, en það verð- 
„ur þín ógæfa, ef þú færð að. vita það fyri fram.“ 
Nú skyldu allir hugsa, að Semnon hefði hætt for- 
vitni sinnis en huga mannanna er svo varið, að þeir 
trúa, og, undir eins trúa ekki. . Því, sem:er eptir 
vild þeirra óg ósk, trúa þeir, en hinu annaðhvort 
skeyta þeir ekki, ellegar þeir treysta sjer til með 
skynseminni að afstýra því eða stjórna, hvernig sem 
þeir vilja. - Eins var Semnon; hans forvitni óx við 
það, sem búið var að segja honum, hann vildi endi- 
lega fá meira að vita, og hvað sem af því hljótast 
kynni, girntist hann að heyra forlög sín; „Þú munt, 
„sagði goða andsvarið, af konu þinnar ást öðlast 
„konúngstign og ríki, og stjórna þeim þjóðum, sem 
„aldrei hafa sjeð þig.“ „Af þessu svari varð Semnon 
glaður og hróðugur, hann fór burt, og í huganum 





- XKXIIL. Að vita fyri fram forlög sín. 237 


var að setja sig til sem konúngur, gefa út rjettar- 
bætur, fara íleiðángur og taka skatta, þó ekki ætti 
hann þá eina þúfu. Svo fljótur er maðurinn að trúa 
því, sem er eptir sjálfs hans geði! En hversu feg- 
inn og glaður, sem Semnon var, þókti honum samt 
vera nokkurs áfátt; hann hafði gleymt að spyrja að 
tímanum, nær, hann mundi til konúngdómsins koma, 
og hvað leingi hann ætti að sitja að löndum. Af 
þessari óvissu varð hann ángurvær, biðin fjell hon- 
um laung, ef þessi gæfa kynni leingi að dragast, og 
lánið sýndist honum ekki ýkja mikið, nema það bæði 
kæmi fljótt og: varaði mörg: ár. “Hann snjeri því til 
baka í musterið, og beiddi goðið enn þá að svara 
upp á þessar sínar spurningar. s „Mikið fávísir eru 
„mennirnir, varð. svarið. Þeim til góðs er af guð- 
„unum tilsett, að þeir skuli:ei vita fyri fram forlög- 
„in. Þúskalt þá vita, að innan skamms muntu kon- 
súugur verða, og þjer sjálfum skaltu umkenna, þó 
„sú tign verði ei lánggæð; en sú:hönd, sem leiðir 
„þig í hásætið, skal aptur frá þjer taka. lif og kó- 
stónu.“ -Semnon fór strax eptir þetta þángað, sem 
stríð var tveggja: þjóða á milli, vann þar mikinn 
sigur og sóma; varð æðsti ráðgjafi og hershöfðingi 
drottningarinnar, sem af yfirmáta elsku, er hún hafði 
á honum,:setti hann í konúngssætið og til: ríkja með 
sjer, og giptist honum. En. strax sem Semnon!, er 
áður hafði verið glaðsinna , viðfeldinn og jafnlyndur; 
var í þessa tign kominn, var öll gleði frá honum 
hortin.. Drottníngin, sem var úng og fríð, elskaði 
hann eins og sinn augastein, en hana bæði elskaði 
hann og hataði undir eins, svo hversu „sem hann 
ljezt sýna henni selskuatlot, gat hún samt:ei annað 
en kent þess kulda og hryllings, sem hjá honum 
inni fyrir bjó til hennar. Þá óskaði hann sjer marg- 
sinnis, að hann aldrei hefði feingið forlög sín að vita; 


238 — XXXIIL Að vita fyri fram. forlög sín. 


þá hafði hann ekkert yndi af neinu, hvorki nótt nje 
dag. En sú kvöl varaði ei leingi: Drottning: gat 
ei, anað skilið, en hann fyrirliti sig, og leynilega 
tæki einhverja aðra fram hjá sjer, vildi því hefna 
slíks óþakklætis og smánar, sem hann, svo. að segja, 
strax eptir brúðkaupið svífðist ekki við að auðsýna 
henni, sendi flugumenn til höfuðs honum, og ljet 
dfepa hann. Þetta hafði Semnon af að vita fyrir 
fram forlög sín. 

„ SrgurÐur. Satt er það, prestur minn góður, 
að þetta var Semnons ólán, en ef: menn vissu, hvað 
á dagana ætti að drífa, þá þyrftu þeir ekki að draga 


- sig eptir neinni óvissu, og Vinna svo margt fyrir 


gýg, sem þeir gjöra, þeir vissu þá, hvað sjer mundi 
að gagni eða ekki koma. og kynnu að temprá gleði 
sína og sorg yfir því, sem fyrir þeim liggur, þegar 
ekkert kæmi hraparlega eða óvörum að þeim. 

“ Pnestur. Vera kann, að það skjátli, Sigurður 
minn; því fyrst ér það manninum gagnlegt að frama 
sig sem bezt, og vinna margt það, sem kann að 


verða öðrum til gagns, þó ei sjái þeir strax sjálfum 


sjer ábata af því. * Mannstu ei til hennar Herdísar heit- 
innar hjerna í kotinu? hún var orðin vel fullorðin, 


- áður en hún þetki einn bókstaf, en þegar hún heyrði, 


að einginn mætti í hjónaband gefast, nema þeir væri 
bóklæsir, fór hún alltíð, þegar hún komst höndunum 
undir, að láta kenna sjer áð lesa, varð vel-læs, og 
fróð í guðsorða þekkingu, og kendi það - aptur út 
af sjer. Ekki varð henni samt auðið að giptast. En 
heldur þú, Sigurður minn, hún, komin yfir þrítugt, 
mundi hafa eydt svo mörgum stundum til bóklesturs, 
hefði hún vitað, að það aldrei ætti að koma sjer 
til þess gagns, sem hún óskaði og:tilætlaði? Held- 
ur þú, hann Jón heitinn í Holti hefði hýst svo vel 
hjá sjer, bygt mikla túngarðinn, sem þar er, og. 





' KKXII Áð:vita fyrir fram forlög sín“ 299 


stúngið “fram veituna, ef hann“ hefði vitað, að 
hnnn átti svo skamt“ eptir ólifað, og að hann 
Geirmundur, mesti óvildarmaður hans, ætti að 
hafa næstu notin af, því? Þau Jón og Herdís 
hefðu hugsað, að þau ynni fyrir gýg, ef þau vitað 
hefðu,.að þeirra tilgángur skyldi að eingu verða, og 
hefðu ei stofnað það gott, sem þau gjörðu, hefðu 
þau vitað fyrir fram það, sem síðar framkom. Apt- 
ur á mót var það ógæfa hans Páls sýslumanns, að 
hann svo snemma fjekk veitíngarbrjef fyrir sýslunni 
hans móðurbróður síns; því þegar hann var orðinn 
viss um að fá embættið, tók hann aldrei bók sjer 
í hönd, og var búinn áð týna niður því litla, sem 
hann í úngdæminu hafði lært, þegar hann að fimtán 
ára fresti þar eptir fyrst settist í dómarasæti, og 
þess - vegna * gaf hreppstjórunum einn heimsku 
úrskurðinn eptir annan. En þar að auki er mestar 
munur, Sigurður minn, nær maðurinn ætli að fá 
forlög sín að vita, því á sínum hverjum aldrinum 
þykir sama manni sami hlutur lán og ólán', eptir 
ýmislegu hugarfari, fjöri eða þekkingu hans. Spyrj- 
um, ömmu dóttur: og dóttur-dóttur, allar að, hvað 
hver „þeirra álítur að sje lán eða ólán, og uggir 
mig, sitt verði svarið hjá hverri. Hún Elín er sifeld- 
lega. að hlakka tilað eiga hann Haldór, hún álítur 
ekkert fyrir lukku í veröldinni annað, en að giptast 
að eins árs fresti úngum, ferðugum, velklæddum og 
glaðlyndum listamanni. Elín er naumast tvítug, og 
þess vegna er henni varla láandi, þó hún gángist 
helzt fyrir útvortis áliti. Æf henni væri nú sagt, að 
hún ætti ei að giptast fyrr, en hún hefði þrjá um 
Þrítugt, og fá þá þurrlyndan, fálátan og: aldraðan 
ekkjumann með fimm smábörnum,. hvaða lukku 
mundi hún álíta það? Og þó: verður Elín upp á þenna 
hátt hin mesta gæfukona, en með Haldóri sínum, 


. 


240 OXKKIIL. Að vita fyrir fram: forlög: sín: 


ef hún. feingi hann, hin ólánsamasta; og væri henni 
þetta sagt nú strax, fyrir fram, mundi hún: svo drag- 
ast upp af hugar - sorg og ángist, að hún.ekki lifði, 
þar til hún, hefði fulla þrjá um tvítugt.. Þar aptur á 
mót, að þrettán ára fresti hjer frá, verður Elin búin 
svo að þekkja veröldina og sína sönnu gæfu, að þá 
þykist hún ei. geta guði fullþakkað fyrir það hlut- 
skipti, sem hana.tvítuga hrylti við að hugsa til, ef 
hún þá hefði vitað, það ætti fram við sig að koma. 
Hjer við bætist, að hvað. ílt sem maðurinn vissi 
fyrir fram, þá sæi hann eingan útveg til.að komast 
hjá því. Nú meðan vjer éi1 vitum, hvað á dagana 
kann að drifa „og óvíst er, hvernin útfallið verður, 
höfum vjer von um, að eitthvað kunni ískerast, sem 
afstýrt geti yfirhángandi háska; en ef vjer vissum for- 
lög vor áður, þá væri öll von horfin hjá þeim að 
sleppa, svo maðurinn hlyti að örvílnast. 
SigurÐur. - Þess vegna er það líka, prestur 
minn góður, sem jeg vildi vita alt, hvað á dagana á 
fyrir mjer að drífa, svo jeg geti afstýrt því, eða bú- 
ið:mig undir það; því til þess er manni skynsemin 
gefin, að: hann forði sjer við. illu, og hafi útvegu til, 
að. öðlast það gott, sem hans standi sambýður. 
Prestur. Það er, að máðurinn skuli undir eins 
vita, og: ekki vita; forlögin skuli vera sönn, og 
endilega framkoma, en samt. skuli standa í manns- 
ins valdi, að komast: hjá þeim og „geta umbreytt 
þeim; hann skuli vera alvitnr og: almáttugur, og geta 
þekt, stýrt og stjórnað öllum tilfellum, verkunum 
óg atvikum, með sjerhverju því er þar af kynni að 
fljóta og hljótast. Slíkt er ómögulegt, því sá yrði 
að Vera guð, „en ekki nein sköpuð skepna, sem þetta 
gæti. Jeg skal segja ykkur dæmisögu um mann 
nokkurn, er hafði sama traust á skynsemi sinni Í 
þessari grein, eins og þú gjörðir ráð fyrir, Sigurður 





KXKIIL Að vita fyrir fram forlög sín. Al 


minn, en hverjum þó ekki varð að því, þegar til 
efnanna kom. 

Á fyrri öldum, meðan huldufólk, nornir, völvur, 
dvergar, álfar og valkyrjur geingu um kríng í dular- 
klæðum, og skiptu út gáfum sínum, gekk valva ein 
um stræti borgar nokkrar, og sá mann sitjandi, eins 
og höggdofa, hann var vel klæddur, svo ei var á 
honum að sjá, að örbirgð stæði honum fyrir hug- 
skotssjónum, þó studdi hann hönd undir kinn, gáði 
einkis, sem framfór, og dæsti þúngan. Ferðakonan 
gaf sig á tal við hann, spurði hann að vegi, en 
fjekk varla svar út úr honum. Jeg heyri, sagði hún, 
yður býr eitthvað þúngt fyrir brjósti; má jeg vera 
svo djörf, að spyrja, hvað það er, því mjer býður 
svo hugur um, jeg muni geta hjálpað yður? Hann 
leit til hennar brosandi, og sagði: þá ertu ekki öll 
þar, sem þú ert sjeð, skepnan mín, ef þú gætir gjört 
mig rólegan, allra helzt þar eð sorg mín kemur af 
hláturlegri orsök, sem jeg varla þori að láta ábera 
við nokkurn mann. Jeg er kaupmaður og stórauð- 
ugur, auk þess sem jeg ábatast á verzlun minn, 
jeg er heilbrigður, ekkert amar að mjer, jeg á 
konu og þrjú börn, hver jeg elska, og þau elska 
mig, samt er jeg ekki rjett lánsamur. Mijer er sií- 
felt fyrir hugskotssjónum, hversu óvíst það er, hvað 
leingi jeg muui eiga þessu láni að hrósa, og það 
geti skeð í augnabliki, að jeg missi það, svo jeg er 
í minni nærverandi lukku alt af hræddur um eptir- 
komandi ólán. Jeg er hvern dag óttasleginn fyrir, 
að jeg þá, eða á næsta degi eptir, kunni að missa 
konu mína, börnin mín, gó2 og auðæfi, heilbrigði 
og lífið. Þú sjerð, að hversu hláturlegur sem þessi 
kvíðbogi er, þá er þó mikið satt í honum, og jeg 
get ómögulega verið lánsamur með hönum, því þess 
Meira sem mjer geingur í vil í allan máta, þess 

16 


á ii 


# 


249. XXKIIL. Að vita fyrir. fram forlög sín. 


meiri verður hræðslan hjá mjer, að jeg kunni að 
missa það. Nú, satt er það, svaraði konan, að yðar 
ástand er undarlegt, því heldur sem flestir menn 
óska sjer að vita það, sem síðar áfram við þá að 
koma, af því þeir vænta sjer láns og betri kjara, 
en þeir þá hafa, og þessi von um betri lukku hugg- 
ar þá í mörgum mannraunum. Ekki get jeg að 
því. gjört, sagði maðurinn, mjer sýnist þó sífeldlega 
eins og vor stærsta. mæða í lífinu sje sú óvissa, 
sem vjer höfum um eptirkomandi forlög vor. Það 
er eins og Vjer.gaungum í myrkri og þoku á mjórri 
fjalarbrú,. hvar heldýpi er á báðar síður, og. opt 
fleygjum við okkur ofan í þann afgrunn, rjett í því 
við erum að forðast hann.. Sæi maður fyri fram 
þá ógæfu, sem yfir hann á að koma, svo vissi 
hann, á hverju hann ætti von, gæti þá hagað athöfn- 
um sínum svo, að hann kynni að forðast hana, elleg- 
ar. bæta hana upp aptur, þegar ráðin væru tekin í 
tíma. Jeg veit. ekki, svaraði aðkomandi konan, 
hvort mennirnir yrði lánsamari fyrir það, þó þeir vissu 
fyri fram forlög sín, en við skulum reyna það samt. 
Strax í upphafi á hverju ári skuluð þjer fá að vita 
alla þá ógæfu, sem yður á því að mæta. Jeg óska, að 
sú opinberan gjöri yður rólegri, en þjer erúð. Mað- 
urinn hjelt, að kerlíngin væri ekki með öllum mjalla, 
og fór að hlæa að henni, en hún ljet, sem rn sæi 
það ekki, og hjelt áfram sinn veg. 

Að fárra ára fresti var kerling þessi enn á ferð, 
lá þá leið hennar fram hjá einhverjum enum aum- 
asta kofa, sem: varla var hundi verandi í, því síður 
manni. Utan fyrir dyrunum á þessu hreysi sat ve- 
sall bæklaður maður, svo hún ómögulega gat þekt, 
að það væri sá sami, sem hún áður hafði talað við; 
en hann var þess fljótari til að þekkja hana, varð 
strax fokreiður, og jós á hana öllum þeim skammar- 











XXKIII. Að vita fyri fram forlög sín. 243 


yrðum og brígzlum, sem hann gat uppfundið, ljet svo 
dæluna gánga, meðan hann gat. Jeg vorkenni þjer, 
ságði hún, þó þjer sárni. Jeg hefi unnið til allra 
þessara brígzlyrða. En mjer er forvitni á að vita, 
hvernin tilgekk, þegar þú varst búinn að fá kunn- 
áttuna, að vita fyri fram óorðna hluti. Kannske jeg 
geti nokkuð hjálpað til að minka ógæfuna, sem þar 
af hefir hlotizt, og móti vilja mínum og ásetningi 
kann hafa af mjer staðið. Ekki með öðrum skil- 
mála, en þeim, get jeg fyrirgefið þjer það, sem hing- 
aðtil hefur við mig framkomið, svaraði hann. Mik- 
ið blindir eru mennirnir, þegar þeir vilja sjá fyri 
fram það, sem guðs forsjón hefur í sinni við þá! 
Mikið heimskir eru þeir að hugsa, þeir geti forðazt 
það, sem fram á að koma. Hvað opt verður sjálf 
forsjálni þeirra, þegar þeir ætla sjer að koma í veg 
fyrir ólán sitt, meðalið til að steypa þeim í sama 
ólán! Til að sanna þetta, þarf jeg ekki annað en 
segja þjer, hvernin mjer gekk. 

Þegar þú varst frá mjer farin, fannst mjer hver 
stundin laung, þángað til fyrsti dagurinn í árinu kom, 
og jeg kvaldist milli vonar og ótta. Loksins kom 
sá dagur, sem jeg svo leingi hafði eptirþráð; þú 
Mátt nærri geta, hvað hræddur jeg varð, þegar mjer 
Vitraðist, að báðir fótleggirnir í mjer skyldu brotna, 
og það lægi fyrir -mjer að missa allar eigar minar, 
og vitið með, áður en árið væri á enda. Þar eð 
spáin sagði mjer, að fyrsta ógæfan ætti að koma yfir 
mig á:sama mánuði, sem þá byrjaði, svo hugsaði 
jeg með mjer, jeg skyldi koma í veg fyrir það, með 
því að fara aldrei á fætur úr rúminu; jeg forsómaði 
alt, hvað jeg átti að gjöra, og þó öll veröldin hefði 
verið í boði, hefði jeg ekki hrært mig fótmál burtu; á 
Sjöunda degi, þegar kona mín var í búrinu og kaup- 
sveinninn í sölubúðinni, hvort að sínu verki, datt 

16“ 


214 XXXHI. Að vita fyri fram forlög sín. 


' loptið ofan yfir mig, af því þúngar vörur lágu uppi 
á því, en bita- höfuðin voru orðin fúin, og hittist 
svo á, að bitinn með öllum þýngslunum datt ofan á 
fótleggina á mjer, sem brotnuðu, og jeg var dreg- 
inn upp út brotunum, og öllu því, sem á mjer lá, 
hálfdauður og marinn á öllum líkamanum, stlþ varla 
sást á mjer mannsmynd; en það versta var, að jeg 
af hræðslu og ofboði misti vitið. Mörg ár voru beztu 
læknarar að leitast við að koma mjer til heilsunnar 
aptur, og loksins tókst þeim það, en þá voru allar 
mínar eigur uppgeingnar, og jeg átti þá einkis úr- 
kosti, nema að fara í hreysi þetta, hvar jeg hefi af fyrir 
mjer með að formæla þjer og þinni kunnáttu, og kvíði 
fyrir hverju nýári; því jeg er þá hræddur um, jeg 
fái einhverja ógæfuna að vita fyri fram, og muni 
jeg þá missa vitið aptur að nýu. Ekki skaltu leing- 
ur þurfa að kvíða fyrir því, svaraði konan, því þú 
skalt ekki hjeðan af vita fyri fram, hvað fram við 
þig á að koma; en mundu til þess, að ein af guðs 
mestu velgjörðum er sú, að hann ljet mennina ei 
vita fyri fram ólán það, sem þeir mundu í rata, og 
það er sú mesta heimska að hafa hugarvíl af því, 
áður en það áfellur, ellegar ætla sjer að skapa lán 
sitt eða fyrirbyggja ólánið. Treystú nú guðs alvísu 
forsjón, sem ætíð vakir yfir oss; hann verndaði konu 
þína, börn og hjú, sem treystu honum, þú einsam- 
all ætlaðir þjer að hafa betri forsjón, en reyndir, 
svo sem maklegt var, að þú varst of skammsýnn. 
Láttu þetta þjena þjer til lærdóms. — Jeg skal þar 
að auki bæta þjer skaðann og gjöra þig eins ríkan, 
og þegar þú fannst mig. Hjer er fje grafið af forn- 
mönnum í jörðu, svo víkingar ekki næðu því; brúk- 
aðu það, byrjaðu aptur kaupverzlun þína, og í stað- 
inn fyrir að vilja sjá fyri fram forlög þín, þá nýttu 
þjer það góða, sem guð gefur þjer, en sleptu öllu 





XKXII. Að vita fyri fram forlög sín. 245 


hugarvíli fyrir því, sem þjer kynni eptirleiðis mót: 
drægt tilfalla. 

SigurÐur. Jeg sje, að óláns tilfelli getur mað- 
ur ei umflúið, þó hann vissi þau fyri fram, því þau 
eru svo margvísleg, að þó búið væri að komast hjá 
einu, gæti vel skeð, að þar með rataði maður í ann- 
að miklu stærra. En jeg held, prestur minn góður, 
að öðruvísi sje láni og gæfu háttað. Þau þarf mað- 
ur ei að umflýa, eður bera sig að breyta þeim, held- 
ur einasta taka á móti þeim með þakklæti, búa sig 
sem bezt undir þau, og hafa þess leingri tíma til 
að: gleðja sig í voninni yfir þeim. ; 

Papstur. Eigi maður að vita fyri fram forlög 


sín, þá mun það vera bæði í blíðu og stríðu, mun, 


þá festum ofbjóða andstreymið, en þykja lítið til 
hins koma. Ef han Vilhjálmur ætti nú fyri, fram 
að vita, að hann á í strángri vist að vera, hjá eptir- 
sángssömum hússbónda í tólf ár, setja saman af 
Litlu, fá örðuga jörð, „og verða fyrir fjárskaða.á þriðja 
búskaparári, strax sem hann sjer, að nokkuð fer að 
blómgast hjá sjer, að hann á með heilsaveikri konu 
og mörgum börnum að berjast alla æfi við bágan 
búskap, svo þó hann ætið muni hafa nóg fyrir sig 
og sína, stæði samt optast í harðviði fyrir honum, 
og loksins deya útslitinn af þreytu og mæðu, áður 
en hann sæi nokkuð af börnum sínum gipt, eða þau 
komin til manns, mun honum virðast þetta mikið 
lán? Og þó er það raunar gæfa hans. Eptirgángs- 
semi hússbóndans er sú, sem kennir Vilhjálmi að 
Vera vinnusamur, þrifinn, ala börn sín upp til mann- 
dóms og iðjusemi, og fara vel með jörð sína. Opt 
hafði Vilhjálmur, meðan hann var vinnumaður, and- 
Varpað yfir vinnuhörku hússbóndans, og opt í hug- 
anum heitið fyrir sjer, að þegar hann yrði sjálfs 
sins, skyldi hann ekki leggja svo þúngt á sig. En 


246  XXKIII. Að vita fyri fram forlög sín. 


nú var það Vilhjálms lán, að hann setti saman af 
litlu, og fjekk svo örðuga jörð, að hann gat ei hald- 
ið það loforð, nema hann sæi vergánginn opinn 
fyrir augunum, en Vilhjálmur hafði meiri sómatil- 
finningu og guðhræðslu til að bera, en að hann með 
leti og atorkuleysi vildi hleypa sjer og sínum út á 
hússgáng. Fjármissir hans á þriðja búskaparári var 
honum bezæti lærimeistari til uppápössunar, og heilsu- 
veiki konunnar æfði hann í þolinmæði og bænrækn- 
inni. Svo holt var Vilhjálmi mótlætið. En mundi 
hann á tvítugs aldri hafa þekt það, eða mundi hann 
ei miklu heldur hafa örvílnazt, aldrei verið með hýrri 
há, og máske af hugarsorg orðið sjer og öðrum ó- 
nýtur? En nú þegar þetta andstreymi kom smám= 
saman, og aldrei var altí einu fyrir hans hugskots- 
sjónum, vonin, að því mundi ljetta, og að hann á 
ellidögunum, þó ekki væri fyrr, mundi fá hvíld, og 
mega njóta handaverka sinna, hjelt honum við, og 
loksins, að lángvarandi reynsla smámsaman hafði 
kent honum,-að fleira er guðs blessan, en að hafa 
allsnægtir með iðjuleysi, svo gat Vilhjálmur verið 
síglaður, haft allra góðra manna hylli og virðingu, 
sjeð. börnum sínum fara fram í öllu góðu, og með 
góðri samvizku skilið glaður við heiminn, eins og sá 
daglaunamaður, sem veit með sjer, að hann er búinn 
með sóma að ljúka af verki sínu, og á sjer þess 
vegna víst, bæði að fá kaupið óskert, og að húss- 
bóndanum líkar vel við sig. Vonin gjörir alla byrði 
ljettbærari, og þið munuð muna til draumsins um 


Vonargerði, sem jeg las ykkur í fyrra dag, er sýndi, 


hvaða ánægju, hvaða atorkusemi, hvaða lf vonin 
gefur, en alls þess færu þeir á mis, sem vissu for- 
lög sín fyri fram. 

En, fyrir utan það, að slík vitneskja mundi gjöra þann ó- 
lánsaman, sem feingi hana, þá mundi þar að auk sárilla til- 
gánga í veröldinni, ef sú gáfa væri manninum ljent; það sem 


A 


I 


XXXIIL Að vita fyri fram forlög sín. 247 
s 

einum er. ólán, er opt og tíðum og verður öðrum að láni. Vissi 
þá hver einn yri fram, hver ollandi ætti að verða þess, sem 
hann álítur ólán sitt, hvaða hatur, hvaða kærleiksleysi mundi 
þar af rísa og algeingt verða? Hann Vigfús tók hann Gunnar 
sjer vandalausan, bláfátækan og munaðarlausan, ól hann upp 
eins og sinn eiginn einkason, gekk nærri sjer að halda honum 
til siglingar, trúði honum fyrir öllum sínum leyndarmálum, og 
Gunnar nýtti sjer þau síðan svo vel, að Vigfúsi var. frá embætt- 
inu vikið, en Gunnar fjekk það aptur. Mundi Vigfús hafa elskað 
fósturson sinn, og alið hann svo vel upp, hefði hann vitað þetta 
fyri fram? En af því Vigfús vissi það ei, svo hefur bæði hann 
nú góða samvizku og sóma af dygð sinni, landið á dugandis em- 
bættismann, þar sem Gunnar er, sem getur úngur tekið við, 
hvar Vigfús elli vegna annars innan fárra ára hefði ei getað 
staðið „straum af embættinu, og Gunnar getur nú aptur borgað 
landinu, það sem búið er fyrir honum að hafa, með því að ala 
upp og manna aðra nytsamlega menn. Hvað ílt mundi af því 
hljótast (og tekjeg ei nema eitt:til), ef maðurinn þekti fyri fram 
sitt endadægur? Hvaða ofsakátína af gleði, hvaða hirðuleysi, 
miskunarleysi, örvílnan,“ ef osss væri opinberað alt, hvað oss á 
að kæta eður hrygsja á vegferðarreisu, vorri? Mundi ei sá, sem 
hefði vitrun um, að á morgun ætlaði vinur hans að svíkja af hon- 
um æru og velferð, bera sig að verða fyrri tilí dag? Og þá 
yrði máske annar til daginn þar.eptir, að hefna þess á sama hátt? 
Í einu orði: í veröldinni væri ekki lifandi, ef allir vissu fyri fram, 
hvað ske mundi, en nú gjörir Óvissan alla varkárari, þeir láta 
vonina lokka sig, þeir gleðjast af henni, hversu hvíkul sem hún 
er, og svo líður einn dagurinn eptir annan, að ætið hugsum vjer, 
lánið sje að nálgast oss, og meðan erum vjer að vinna, hvað 
vjer getum, „til að gjöra oss þess verðuga. - Vjer óttumst nú 
þá mæðu, sem. óviss er, og máske aldrei yfirdrífur,. en þarmeð 
erum vjer aldrei varbúnir, heldur höfum búið oss undir að taka 
með þolinmæði móti andstreyminu, hvað vel kemurí hás, þeg- 
ar eitthvert annað mótlæti síðar mætir oss, þó þess undirbún- 
ings í þetta sinn hafi ei þurft, þar vjer sleppum hjá, hinu, sem 
vjer fyrst óttuðumst fyrir. 

SiGuRÐUR. Jeg get þó ei að því gjört, prestur minn góður, 
að mjer sýnist enni eigi um sárt að binda, að verða að 
gánga í þoku og myrkri, og vita ekkert, hvað fyrir sjer liggur, 
eða hvað lánga eða skamma stund þeir eiga í þessari óvissu 
að velkjast. . 

Prrsmur. Heldur þú, Sigurður minn, hann Guðmundur 
litli og hún Kristrún litla þarna fari mikils á mis, þó þau viti 


248  XKXIII. Að vita fyri fram forlög sín. 


ekki, hvað við þau á fram að koma hina vikuna? Hvað held- 
ur þú þeim noti það, þó þeim væri sagt það? 

SrcurÐur. Það er alt annað, prestur minn góður, því 
þau eru ei komin til vits og ára, þau hvorki vita, hvað gott 
og Þjenanlegt er, eða þeim óholt og skaðlegt, og þar til hef- 
ur guð gefið þeim góða foreldra, sem eru álifi, sem sjá til, að 
þau ekkert bresti, og að vel fari um þau. 

Prrerur. Eingu meira vit höfum við mennirnir á því, 
sem oss er bezt, ef við sjálfir ættum að skapa okkar gæfu, en 


við höfum þar á mót þann bezta, alvitran og almáttugan föður, 


sem hefur gefið okkur leyfi til að vona upp á sig, að kasta 
allri vorri áhyggju upp á sig, þar eð honum sje umhugað um 
okkur. - Hann heimtar einasta af oss, að-vjer skulum elska sig, 
og kappkosta að vera hlýðnir,. þá skuli oss alt annað gott til- 
leggjast, því þeim skuli allir hlutir þjena til hins hezta; og 
verða að góðu, sem hann elska. Æ, þá huggun, æ, þá gleði, 
í því trausti megum vjer kvöld hvert ugglaust út af sofna, í 
því trausti glaðir á hverjum morgni upp aptur standa. Allri 
vorri áhyggju megum vjer kasta upp á vorn gæzkuríka föður, 
því þó hann hirti oss, þó hann sendi oss mótlæti, þá bæði 
gefur hann oss krapta til að bera það, hann skamtar það, svo 
það verði ei of þúngbært, og lætur það þar að auk Þþjena oss 
til góðs! Nú, vor ljúfi lausnari Jesús Kristur, þjer og þinni 
forþjenustu eigum vjer alt þetta, alt gott að þakka, nú er guð 
vor náðugur faðir, því megum vjer glaðir enda þetta umliðna 
ár, á hverju vjer höfum reynt svo margfalda og stóra guðs 
mildi, glaðir megum vjer byrja tilkomanda árið, glaðir lifa, 
glaðir líða, glaðir deya, því vjer vitum nóg, þegar vjer þurf- 
um ei að efast um, að guð er vor vinur, sem elur önn fyrir 
oss, og loksins leiðir oss'í síns dýrðarríkis eilífu sælu. Segj- 
um þá öll saman það væntanlega ár velkomið, þó ei vitum 
; 


við, hvað oss á að tilfalla á því, og sýngjum hvert með öðru: 


Alt mitt ráð til guðs jeg set, o. s. fr. 


ED 





A TD 






































I.bs - Hbs / Jón Steffensen 


Nu 














